
7 '< 




Þjóðræknisfélags 

íslendinga 


MANITOBA 


WINNIPEG, 


































































Víðsvegar um Canada og Bandaríkin eru hundr- 
uð þúsund manna, kvenna og barna, . . . ein- 
staklingar . . . f jölskyldur . . . og hópar . . . sem 
njóta verndar hjá The Great-West Life. Aukin 
lífsgleði þeirra, einnig trygging og ánægja í 
framtíðinni, er fullvissa þeirra, vegna hinna 
mörgu tegunda líftrygginga, slysa, og heilsu og 
hóptryggingarskírteina sem þetta félag hefir á 
boðstólum. 


“'GREAT-WEST LIFE 

ASS UílÁNCE COMPANY 

HEAD OFFICE ••• WINHIPEC 





TiMARIT 


ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA I VESTURHEIMI 
XXXI. ÁRGANGUR 


Tilgangur félagsins er: 

1. Að stuðla að því af fremsta megni að íslending- 
ar megi verða sem bestir borgarar í hérlendu þjóðlífi. 

2. Að styðja og styrkja íslenska tungu og bókvísi 
í Vesturheimi. 

3. Að efla samúð og samvinnu meðal íslendinga 
austan hafs og vestan. 

Þetta er sá félagsskapur meðal íslendinga í Vestur- 
heimi, er aðallega byggir á þjóðernislegum grundvelli 
og hvetja vill þá til framsóknar og virðingar til jafns 
við þá þjóðflokka aðra, er þetta land byggja. 

Ársgjaldið er aðeins 1 dollar, og fá allir skuldlausir 
félagsmenn, er það borga, þetta tímarit ókeypis. 

Þjóðræknisfélag íslendinga í Vesturheimi 

Winnipeg, Canada 


wmmÆmrmmmmmmmmfmmmfmmmmmmmfmmfmwmM 


Western Elevator & Motor Co. Ltd. 

PASSENGER AND FREIGHT ELEVATORS 
MOTORS, ELECTRICAL CONTRACTORS 
MACHINE WORK 


Power & Mine Supply Co. Ltd. 

MACHINERY, ELECTRICAL SUPPLIES 
FARM LIGHT PLANTS, FIRE EXTINGUISHERS 
V-BELTS and SHEAVES 


Phones 933 531-2 


123 Princess Street 


Winnipeg 


E. GRETTIR EGGERTSON, 

President 


E. RAGNAR EGGERTSON, 

Vice-President 








2 


AUGLÝSINGAR 



Good Transportation is essential in a modern community. 
By its very nature it is not within the power of any one 
single agency to bring this about. It is the joint concern 
of the management, the employees, the public authorities, 
the business men and the riding public. 


WIWmPEC ELECTRIC COMPAMY 


Best Wishes to the 

Icelandic 
National League 

from a Friend 





FÉLAGATAL 1949 


>IN MEMORIAM 


HEIÐURSFÉIjAGAR og forsetar 

His Exellency Lord Tueedsmuii', Hon Patron 
Kjartan Helgason, fyrrum prófastur 
Steplian G. Stepliansson, skáld 
Frú Steplianía Guðnmndsdóttir, leikkona 
Próíessor Sv. Sveinbjörnsson, tónskáld 
Þorbjörn Bjarnarson. skáUl (Þorskabítur) 

Einar H. Kvaran, rithöfundur 

Ragnar E. Kvaran, fjrrum prestur og forseti 

Kristján Níels Júlíus (K. N.), skáld 

Séra Jónas A. Sigui'ðsson, skáld og forseti 

Dr. Rögnvaldur Pétursson, forseti <ig ritstjóri 

Prófessor F. S. Cawley, Ph.I). 

Friðrik Swanson, málari 
Kapt. Sigtryggur Jónasson 
Dr. B. J. Brandson, lieknir 
J. Magnús Bjarnason, rithöfundur 
Dr. Hjörtur Thordarson, raffræðingur 
Mrs. Giiðrún II. Finnsdóttir, skáldkona 
Friðrik Hallgrímsson, dómprófastur 


fuícrmm < 

PUPPLY i 

n°. 

LTD 

1WI BUILDERS' | 

SUPPLIES \ 

1 AND 

COAL 


SARGENT and ERIN WINNIPEG, CANADA 


KOL - KOKS 
BYGGINGAREFNI 
SEMENTSTEYPA 


Sími 37 251 

Sand og Gravel tekja við Bird’s Hill, Manitoba 




AUGLÝSINGAR 


SPÁRID 
EITTHVAÐ 
FYRIR 
YÐUR SJÁLF 


Ef til vill eruð þér meðal þeirra hundruð 
þúsunda sem alla reiðu eiga peninga á vöxt- 
um hjá Royal Bank. Ef ekki, þá viljum vér 
bjóða yður vinsamlegast, að byrja nú banka- 
viðskipti yðar á því útibúi Royal Bank sem 
yður er hentugast að ná til. Upphæðin sem 
þér byrjið með er ekki þýðingarmikil til 
yðar eða vor. Aðalatriðið er að byrja, og 
gera það að gullvægri reglu, að leggja eitt- 
hvað fyrir á hverjum borgunardegi, þannig 
sparið þér eitthvað fyrir yður sjálf. 


THE ROYAL BANK 

OFCANADA 


17 útibú f Winnipeg og hverfinu bjóða yður þjónustn sína. 



Félagatal Þjóðræknisfélagsins 1949 


A. Heiðursvernflarar 

His Excelleney the Right Honourable The Earl og Athlone, K.G. 

Herra Sveinn Björnsson. forseti Islands. 

B. Heiðursfélagar 

Dr. Vilhjálmur Stefánsson, landkönnuSur, New York 
Prófessor Halldór Hermannsson, Cornell University, N.Y. 

Prófessor Siguróur Nordal, Háskóla Islands, Reykjavík, Isl. 

Prófessor Árni Pálsson, Háskóla islands, Reykjavík, ísl. 

Dr. Watson Kirkeonnell, President Acadia Univ., Wolfville, N. S. 

Dr. Henry Goddard Leach, New York, N. Y. 

Rt. Rev. C. V. Pilcher, D.D., Sydney, Australia 
Jóhannes Jósefsson, íþróttamaður, Reykjavík, ísland 
Þorst. Þ. Þorsteinsson, rithöfundur, Winnipeg, Man. 

Guttormur J. Guttormsson, skáld, Riverton, Man. 

Dr. Sig. Júl. Jóhannesson, skáld, Winnipeg, Man. 

Mrs. Jakobína Johnson, skáldkona, Seattle, Wash. 

Mrs. Laura Goodman Salverson, skáldkona, Winnipeg, Man. 

Fröken Halldóra Bjarnadóttir, Ritstj. Hlin, Akureyri, ísland 
Jónas Jónsson, fyrv. alþingismaóur, Reykjavik, ísland 
Thor Thors, sendiherra lslands, Washington, D. C. 

Ásgeir Ásgeirsson, alþingismaður, Reykjavik, ísland 
Séra Runólfur Marteinsson, Winnipeg, Man. 

J. T. Thorson, yfirdðmari, Ottawa, Ont. 

J. J. Bíldfell, Winnipeg, Man. 

Árni G. Eylands, Reykjavík, island 
Sigurgeir SigurSsson biskup Islands 
Gunnar B. Björnsson, Minneapolis, Minn. 

Ásmundur P. Jóhannsson, Winnipeg, Man. 

Einar Jónsson, myndhöggvari, Reykjavík, ísland 

Vilhjálmur Þór, Reykjavlk, island 

Gísli Jónsson, ritstjóri Tímaritsins, Winnipeg, Man. 

Dr. John C. West, forseti Ríkisháskólans I North Dakota, Grand Forks, N. D. 
Próf. Ásmundur Guðmundsson, formatSur I guófrætSideild Háskólans I Rvík. 
Séra Albert E. Kristjánsson, prestur, Blaine, Wash. 

Prófessor Richard Beck, Grand Forks, N.D. 

Dr. Helgi Briem, Ai5alræ8ismaður, Stokkólmi I Svíþjó8 
Sigur8ur þór8arson, söngstjóri, Reykjavík, Island 

Dr. Thorbergur Thorvaldson, prófessor I efnafræSi, Saskatoon, Sask. 

Dr. Árni Helgason, raffræBingur, Chicago, 111. 

P. H. T. Thorlakson, M. D., Winnipeg, Man. 

Gu8mundur Grímsson, dómari, Ruby, N. D. 



AUGLÝSINGAR 


2L parbal 

UTF ARARST OFA 

Stofnuð I 894 



TALSÍMAR 

27 324 og 27 325 


WINNIPEG, MANITOBA 



FÉLAGATAL 1949 


7 


C. Ævifélagar 

Árni Sigurðsson, 

Seven Sisters, Man. 

Dr. Helgi P. Briem, 

Consul Gen. of Iceland, 
Stockholm, SvlþjóC 
Grettir Leo Jðhannson, 
Icelandic, Danish Con- 
sul, Winnipeg, Man. 

Dr. P. H. T. Thorlákson, 
Winnipeg, Man. 

I). Ársfélagar 

1. fSLAND 
Hinrik Björnsson, 
Reykjavik 

Þórhallur Ásgeirsson, 
Reykjavík 

Dr. Eggert Steinþórsson, 
Reykjavík 

Frú Gerður Steinþórsson, 

Reykjavík 

Fröken Jóhanna FriS- 
riksdóttir, Reykjavik 
Frú GuSrún J. Erlings, 
Reykjavlk 

Mrs. Rannveig Schmidt, 

Reykjavlk 

Eggert Levy, hreppstjóri, 
Ósum, Húnavatnssýslu. 


Gunnar Norland, 
Reykjavík 
Árni Friðjónsson, 
SiglufirSi 

2. ENGLAND 

Miss Ingibjörg Ólafsson, 
Stelia Maris, 
Rottingdean, Sussex 


3. CANADA 

Árnes. Man. 

Mrs. Anna H. Helgason 
Isleifur Helgason 
Mrs. GuSrún Johnson 
Jónas Ólafsson 
O. G. Ólafsson 
Þorsteinn Sveinsson 
S. J. Thorkelsson 


Ashem, Man. 

Hermann Helgason 
Dr. S. E. Björnsson 
GuSm. Sigurösson 

Benalto, Alta. 
Jóhann M. Hillman 


Brandon, Man. 

Dr. E. J. Skafel 

(’algary, Alta. 
Sigurður Sigurðsson 

C'amp Morton, Man. 

Þorsteinn Sveinsson 

Clairmont, Alta. 

Magnús G. Guðlaugsson 

Elfros. Sask. 

Jón Jóhannesson 
Sigurður Arngrimsson 

Frobisher, Sask. 
Hjörtur Bergsteinsson 

Gimli. Man. 

Jón Sigurðson 

Haylancl, Man. 

Mrs. Stefanía Guð- 
mundsson 

Sigurður B. Helgason 
Ólafur Magnússon 
Geirfinnur Pétursson 
Mr. og Mrs. Freeman 
Halldórsson 


REGLUR HVERNIG 
NOTA SKÁL TALSÍMA 

Að tala beint fyrir framan símann og ekki í of mikilli 
fjarlægð 

Að tala kurteislega og skýrt og með venjulegum raddblæ 

Að segja „Goodbye 11 eða á annan hátt slíta samtalinu 
vingjarnlega 

Að hengja upp heyrnartækið hóglega þegar samtalinu 
er lokið 


MANITOBA TELEPHONE SYSTEM 


SERVING THE PROVINCE 



8 


AUGLÝSINGAR 


Ef þér ætlið að byggja notið . . . 

CITY HYDRO Electric framleiðslu 



ÁBYGGILEGT - 6DÝRT 

Hvað svo sem helst þér byggið, 
heimili, skrifstofur, búðir eða 
verksmiðjur — þurfið þér altaf 
raforku með. 

Rafmagns þjónustan, veitt af yð- 
ar eigin City Hydro, er ábyggileg 
og ódýr . . . er notuð í 8 út af 
hverjum 10 heimilum í Winnipeg. 

Til þess að fá þessa ábyggilegu, 
ódýru raforku, skuluð þér síma 
City Hydro, 848 124. 

CITY HYDRO 

Er Yðar Eign — Notið Það 




FÉLAGATAL 1949 


9 


Hnausa, Man. 
Daniel Halldórsson 
Hildibrandur J. 

Hildibrandsson 
Sigvaldi Vídal 
Miss Sigurrós Vídal 

Hodgson, Man. 
Rögnvaldur S. Vfdal 

Jarvil, AlUi. 

Mrs. Helga Björnson 


Kenora, Ont. 

Mrs. SigríSur Pálsson 

Hangruth, Man. 
Sigfús Benediktson 
Bjarni Sveinsson 

Markerville, Alta. 

Mrs. Rósa S. Benediktson 

Marquette, Man. 

Mrs. SigríSur Sveinson 
S. G. Sveinson 


Matheson Island, Man. 

Árni G. Johnson 

Montreal, Que. 

Mrs. H. L. Robson 

Narrows, Man. 

Miss M. Gunnlaugsson 
Kristján GuSmundsson 
Joe Kernested 
Mrs. Arnþóra Kernested 
Miss Katrín Kernested 
Guímundur Thorkelsson 



For a Thrillingly Beautiful Wedding . . . 

Wedding Service 


From the minute the bride-to-be steps into 
this attractive, secluded shop, she is the 
centre-of-attention. And whether she plans 
a church or home ceremony . . . our Wedding 
Service will see that everything runs 
smoothly. Its specially trained staff will 
shoulder all details . . . order invitations and 
announcements, assemble a trousseau, ex- 
plain matters of etiquette. 

WecLding Service, Third Floor 




10 


AUGLÝSINGAR 


Distributors of: 

COMMERCIAL FISHING EQUIPMENT 

Park-Hannesson, Limited 

55 Arthur St., Winnipeg, Man. Phone 21 844 

Branch Office: Edmonton, Alberta 


United Grain Growers 

_LIMITED_ 

Actively engaged in handling grain, farm 
supplies, and the promotion of educational 
and cultural improvement in Western Canada. 


Experience 
Counts - - - 

especially in fitting shoes. The 
experienced staff of MAC- 
DONALDS S H O E STORE 
assures you correctly fitted 
shoes. You’ll enjoy real foot 
comfort and health in quality 
shoes that are a pleasure to 
wear. Visit MACDONALDS 
today and see their reasonably 
priced shoes for men and 
women styled for all occasions. 

Macdonald 

SHOE STORE LTD. 

492-4 Main St. Winnipeg 

Just South of the City Hall 


At Your Next 
Get-Together 

“DREWRYS’ 

Dry Ginger Ale 
Crystal Soda 
Lime Rickey 
Tom Collins 




Head Office —HAMILTON BUILDING 


WINNIPEG, MANITOBA 











FÉLAGATAL 1949 


11 


Osland, B.C. 
Kristján Einarsson 
FriSrik Kristmansson 

Oak Point, Man. 

Jón Finnsson 
Th. Gíslason 

Oak View, Man. 

Mrs. Jóhannes Johnson 
Thorsteinn Johnson 

Ottawa, Ont. 

Dr. John B. Watkins 
Christian Sivertz 

Otto, Man. 

Mrs. Guðr. G. Eyjólfsson 

Piney. Man. 

Mrs. B. E. Björnsson 
Kristinn Norman 
Lárus S. Freeman 

Red Deer, Alta. 
ófeigur SigurSsson 


Riverton, Man. 

Mrs. ArnheiSur Eyjólfsson 

Selkirk, Man. 

Ásgeir Bjarnason 

Sexsniitli, Alta. 

Jón Einarsson 

Siglunes, Man. 

Davíð Eggertsson 
Miss Guðbj. Eggertsson 
Ásmundur Freeman 
Grettir Fossman 

Swan River, Man. 
Mrs. Thórdís Samson 
C. GuSmundson 

Tantallon, Sask. 
Helgi Vigfússon 

Toronto, Ont. 

Einar I. Svanbergson 
J. Ragnar Johnson 


Vancouver, B.C. 

Mrs. Kristjana Anderson 
Magnús Elíasson 
Mrs. Matth. Friðriksson 
Mrs. H. S. LeMessurier 
Mrs. Anna Matthíason 
S. GuSmundsson 
Thor GuSmundson 


Victoria, B.C. 
Dr. J. P. Pálsson 


Virden, Man. 

BöSvar Johnson 


Vogar, Man. 

Björn Eggertsson 
Framar Eyford 
Tómas GuSmundsson 
Mrs. Unnur Hallson 
Mrs. Ingibj. Eggertsson 
Mrs. óli Johnson 
Miss Margrét Lambertson 
Óli Johnson 
J. Eyford 
Jónas Johnson 
Lestrarfél “HerSubreió” 


Sagas of Heroic 
Pioneers in Manitoba 
.The lcelanders 

The Icelandic peoples, with 
several hundred years experi- 
ence in the democratic way of 
life have contributed much to local Canadian affairs. 

The Icelanders, whether a majority or minority group, have 
always been community-minded, and take an active interest in 
the affairs of their locality, harmoniously mingling with all peoples. 






12 


AUGLÝSINGAR 



IHE WESTERN PAINT CO. LTD. 

“The Painter’s Supply House” 


“The Painter’s Supply House” 

121 Charlolle Slreet :: :: Winnipeg, Maniíoba 


The Western Paint Co. Limited 


BERRYCRAFT 
PURE HOUSE PAINT 

Every Can of Berrycraft 
House Paint is guaranteed 
when applied according to 
directions. It will WEAR, 
it will Beautify and Protect. 


LIONOIL 

A Rust Preventative on 
Metal—a Protector—a Seal 
Coat on brick and cement. 
An unequalled floor finish. 


KEYSTONA 
FLAT WHITE 


An Oil Paint without Gloss. 
Use it on plaster, metal 
ceilings, woodwork, burlap, 
c a n v a s or any interior 
surface. Keystona is as 
washable as marble. 











FÉLAGATAL 1949 


13 


Magnús Jóhannesson 
Björn Johnson 
John S. Johnson 
Óli Johnson 
óskar Johnson 
GutSmundur Jónsson 
Páll Jónsson 

Wapali, Man. 

Mrs. Fritz Erlendson 

Watrous, Sask. 
Pétur N. Johnson 

Westbourne, Man. 
Mrs. Lára Sveinsson 

White Rock, B.C. 

S. D. B. Stephanson 

Wilkie, Sask. 
Miss Dóra Davidson 

Winnipeg, Man. 

Mrs. SigríSur Árnason 
Mrs. Jónína Christie 
Mrs. GySSa Hurst 
Próf. Skúli Johnson 


Guðm. F. Jónasson 
Capt. Vilhelm Kristjáns- 
son 

S. W. Melsted 

Dr. B. H. Olson 

G. S. Thorvaldson, K.C. 

Wynyard, Sask. 
Jakob J. Norman 

4. BANDARÍKIN 

Alexandria, Va. 
Leifur Magnússon 

Arlington, Va. 

Mrs. J. Sigmundsson 

Baltimore, Md. 

Dr. Stefán Einarsson 

Berkeley. Calif. 
Próf. Sturla Einarsson 
Rev. S. O. Thorlákson 

Blaine. Wash. 

Mrs. Kristin F. Líndal 


Boston, Mass. 

Kapt. Jóhannes G. 
Ásgeirsson 

Kórmakur Ásgeirsson 
Einar Barnes 
Ari Bjarnason 
Kapt. Jóhannes Björnsson 
Kapt. G. K. Eggertsson 
Kapt. Björgvin Einarsson 
Valgeir Einarsson 
Chr. A. Guðjohnson 
Ágúst Guðmundsson 
Andrés Guðmundson 
Kapt. Thor Guðmundson 
Kapt. Grímur Hákonarson 
Jónas Hallgrímsson 
Björn D. K. Haralz 
Kapt. Gunnlaugur 
Illugason 

Kapt. Axei Jóhannsson 
Kapt. Guðmundur 
Jóhannsson 
Norman B. Johnson 
Gunnlaugur Jónsson 
Kapt. Theódór Jónsson 
K. Markússon 
Sigtryggur Ólafsson 
Guðmundur Pálsson 
Adolf Petersen 
Pálmi M. Sigurðsson 



FIVE RO 


packep. 




ThHuPURPPSE 






























14 


AUGLÝSINGAR 


Dependable 
Fuels... 

Just 

Good 

Coal 

★ 

Telephone 42 871 

JUBILEE COAL 

Company Limited 

★ 

CORYDON and OSBORNE 




FÉLAGATAL 1949 


15 


Valdimar Peterson 
Jakob J. Thorvaldson 
Capt. Oskar Gíslason 

Bottineau, N. Dak. 

Ásmundur Benson 
Óskar B. Benson 
Albert Árnason 

Brooklyn, N.Y. 

Rev. David Gulbrandson 

Buena Park, Calif. 
Mrs. J. Gillis 

Cambrklge, Mass. 
Próf. Fraricis P. Magoun, 
Harvard College Library 

Camp Crowder, Mo. 

Chaplain G. B. GuS- 
mundsson 

Chicago, 111. 

Emil Beck 
Dr. Árni Helgason 
Sigurthor M. Hinrickson 


Cisinont, Va. 

Próf. Frederic T. Wood 

Davis, Calif. 

Dr. V. S. Ásmundsson 

Detroit, Mich. 

Hon. Frederick H. 
Fljózdal 

Jónas W. Johnson 

Duluth, Minn. 

Rev. Sveinbjörn Ólafsson 

Fargo, N. Dak. 

W. A. Myrdal 

Prof. Th. W. Thordarson 

Gloucester. Mass. 
Einar Anderson 
Jönas B. Johnson 

Grand Forks, N. Dak. 
University Library 

Hallson, N. Dak. 

Árni J. Jóhannsson 


Huntington Park, Calif. 
Dr. Paul V. Jameson 
Miss Ellen Jameson 

Ivanhoc, Minn. 

Peter H. Foss 

Jackson, Mich. 
Andrew H. Palmi 

La ICota, N. Dak. 
Einar Johnson 

Lincoln, Nebr. 

Próf. Joseph Alexis 

Los Angeles, Calif. 
Gunnar Bergman 

Minncapolis, Minn. 

Ásm. Bjarnason 
Björn G. Björnsson 
Hjálmar Björnsson 
K. Valdimar Björnsson 
Sr. David Gulbrandson 
GuíSmund Peterson 
Gunnar S. Bardal 


Canada húsmæður eru gætnar í innkaupum sínum 



Já, þær hafa meiri peninga a'8 kaupa fyrir, en nota þá hyggi- 
legar. — Hver eirpeningur er mikils viröi. Þessvegna selst 
meira og meira af hinum ágætu Blue Ribbon vörum. Þess- 
vegna borgar þaö sig- aS kaupa— 

BLUE RIBBON TEA, COFFEE, BAIUNG POWDER, 
EXTRACTS, SPICES, o.s. framv. 

Meira en 60 ár hafa vinsældir ,,Blue Ribbon“ 
fariS stöSugt vaxandi. 

BLUE RIBBON LIMITED 


WINNIPEG 


MANITOBA 


Canadian Fish Producers Limited 

Kaupa og flytja út nýjan og frosinn fisk. Viðskipta 
er óskað alstaðar frá í Manitoba og Saskatchewan. 

J. H. PAGE, ráðsmaður 

Res. Phone 723 917 Office Phone 26 328 

311 Chambers Síreet Winnipeg. Manitoba 








16 


AUGLÝSINGAR 


Sérstæðar Vörutegundir 


0 * 5 ?c 


Er að finna allan 


órsins hring hjá 


& 


EATON'S 


rGLENEATON 




S&i&nfa 


TECO 1 


HAFI 


HAFS" 


^T. EATON C?,^o 

WINNIPEG CANADA 




T I M A R I T 

Þjóðræknisfélags Islendinga 

ÞRÍTUGASTI OG FYRSTI ÁRGANGUR, 1949 


Ritstjóri: Gísli Jónsson 



WINNIPEG, MANITOBA 

GefiS út af ÞjótSræknisfélagi íslendinga í Vesturheimi 
1950 


MYNDIRNAR 


Bls. 

Þorst. Þ. Þorsteinsson 4 

Gunnar Gunnarsson 10 

Bærinn á Skriðuklaustri .12 

Þórbergur Þórðarson 21 

Dr. Jóhannes P. Pálsson 31 

Borgarvirki .51 

Jakob Jóhannesson Smári 63 

Séra Haldór E. Johnson 70 

Kristján S. Pálsson .79 


Prentað hjá The Columbía Press Ltd. 
Winnipeg , Canada. 















EFNISYFIRLIT 


Bls. 

Þ. Þ. Þorsteinsson: Vorinngöngudagur 5 

Dr. Stefán Einarsson: Tveir miklir íslenskir höfundar sextugir 9 

Gísli Jónsson: Týnda kynslóðin 30 

Gísli Jónsson: Staldrað við veginn .31 

Dr. J. P. Pálsson: Frá ýmsum áttum .34 

Einar P. Jónsson: Fundur í Helvíti 49 

Séra ValcLimar J. Eylands: Borgarvirki 50 

Gísli Jónsson: Ef ant þú heitt 54 

P. S. Pálsson: Seinasti geirfuglinn 55 

Dr. Sig. Júl. Jóhannesson: Þ. Þ. Þorsteinsson sjötugur 57 

Prófessor Richard Beck: Ljóðskáldið Jakob Jóhannesson Smári 62 
Séra P. M. Pétursson: Séra Halldór Einar Johnson 70 

Gísli Jónsson: Bækur 72 

Gísli Jónsson: Ný vestur-íslensk Ljóðabók 79 

Þrítugasta ársþing 83 



















Vorinngöngudagur 

Ejtir Þorstein Þ. Þorsteinsson 


I. 

Gakk þú beinn móti öllum með höfuðið hátt 
eins og himininn ættir með dýrð sína og mátt, 
þótt í úlfúðar gætt, 
sé margt óskepi fætt, 
sem þig elti sem rhórar og skotturnar fyr, 

Það er erfðasynd gömul en alt af jafn ný, 
það er eilífa smámenskan, viðrandi hlý 
þegar korn sprettur vel, 
en er kaldari en Hel 

ef að kornhlaðan brennur í geisandi hyr. 


II. 

Þótt vor jörð sé það átvagl og gapandi gin, 
er þig gleypi við lokin, þinn fjandmann og vin, 
hún er óalda barn, 
sem við elda og hjarn 

hefir eilífðir barist — sem landið vort kært. — 
Hennar stefnu og örlögum enginn fær breytt. 
Þú við arm hennar sofnar þá dögum er eytt. 
En vort samkomulag 
fram á síðasta dag 
gæti í sannleika hollari ávexti fært. 



TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLA GS ÍSL E NDINGA 

III. 

Þó að konungsins veldi og keisarans makt, 
séu klofin og hásæti að grundvelli lagt, 
gnæfir kauphöllin hátt 
upp í heiðloftið blátt, 

sem er heimsstjórnin þessara daga á jörð. 

Hún er umskapað helmyrkur Hallgríms og Jóns, 
sem er hafið til dýrðar í sálu hvers þjóns. 

Hún er endurleyst gull. 

Hún er auðsæla full. 

Hún er upprisa Mammons hjá nýríkri þjóð. 

IV. 

Brátt rís sól yfir grundum og söngur í önd, 
speglast sumar í legi og dölum og strönd. 

Þá er vorsæla hlý, 
þá er veröldin ný, 

sem þig vekur og slítur öll böndin af þér. 

Það er framtíð, sem æskunnar heldur í hönd 
út í himin-víð, ónumin sólroðin lönd. 

Það er voraldan há 
upp við heiðloftin blá, 
sem þig hrífur í leikinn og tekur með sér. 

V. 

Kom þú voi’öld þess máttar, sem mannkynið á, 
kom þú miskunn og réttlæti, bú okkur hjá, 
kom þú sólaröld hlý, 
kom þú siguröld ný, 

eins og syngjandi vorfossar yfir oss streym! 

Þá er heimsvistin lengur ei helja né böl, 
þá er horfin öll sárasta mannanna kvöl. 

Þá er guðsríki á jörð, 
er hin glaðværa hjörð 

hefir grimd send í útlegð en kærleikann heim. 




Tveir miklir íslenskir höfundar 
sextugir 

Eftir dr. Stefán Einarsson 


I. 

Á árinu sem nú líður til úthalls 
(1949) áttu tveir merkir íslenskir 
höfundar sextugsafmæli: Þeir 

Gunnar Gunnarsson og Þórbergur 
Þórðarson. Þeir voru báðir fæddir 
á því herrans ári 1889. Þórbergur 
var eldri í árinu, fæddur 12 marz, 
en Gunnar 18. maí. Þorbergur er 
Skaftfellingur, fæddur á (Breiða- 
bólstaðar-) * Hala í Suðursveit; 
Gunnar Austfirðingur, fæddur að 
Valþjófsstað í Fljótsdal. 

Þegar í heimahúsum beygðist 
krókurinn til þess sem verða vildi 
um þessa merkismenn. Þórbergur 
stundaði landmælingar og orti rím- 
ur yfir rollunum, Gunnar varð ljóð- 
skáld og næstum sveitaskáld í 
Vopnafirði. Og hvorugur undi í 
heimahögum. Þórbergur stökk á 
skútu, en Gunnar komst alla leið 
til Danmerkur. Þar skildi leiðir — 
og vissi hvorugur til annars. Báðir 
lentu í klípum, Þórbergur svalt 
heilu hungri í Reykjavík, Gunnar í 
Árósum og Kaupmannahöfn. En í 
fyllingu tímans áttu þessir menn 
eftir að reisa sér þá bautasteina, 
hvor um sig, sem lengi munu standa 
í bókmentatúni íslendinga, Gunnar 

4 ) Þegar Þórbergur sendi mér æviatriSi 
sin 17. des. 1934 kvaS hann sig fæddan aS 
Breiðabólsta'Ö. SíSar hefir hann talið sig 
fæddan aS Hala, en Hali er, eins og hann 
nú hefir sagt mér, hjáleiga i túni Breiða- 
bólstaðar. 


Kirkjuna á fjallinu, en Þórbergur 
Ofvitan og íslenskan aðal. Bók 
Gunnars kom út í fimm bindum á 
árunum 1924—28, bók Þórbergs í 
þrem 1938—41. Svo ólíkar sem þess- 
ar bækur þeirra eru, þá eru þær þó 
að miklu leyti báðar sjálfsævisög- 
ur, þótt áherslan hjá Gunnari sé 
meir á umheiminum, lífinu sjálfu 
og skáldskapnum, en hjá Þórbergi 
á sjálfum sér, sinni eigin þroska- 
sögu og sannleikanum. Gunnar kall- 
aði upphaf sinnar sögu „Leik að 
stráum“, en Þórbergur kvað sína 
sögu vera alt annað en það. Raunar 
er aðeins partur þeirra sambærileg- 
ur, sá hluti er fjallar um árin 1909— 
1913, því Þórbergur hefir ekki kom- 
ist lengra með Ofvitann, þótt Gunn- 
ar hafi sagt sína sögu frá upphafi 
fram til þess er hann vann fyrsta 
sigur sinn með Sögu Borgarættar- 
innar 1912—14. En það er bindið um 
hinn Óreynda ferðalang sem er sam- 
bærilegt við Ofvita Þórbergs, og er 
mjög gaman að bera þessar tvær 
samtímalýsingar saman til að sjá 
hvernig hin upprennandi skáldséní 
lifðu lífi sínu á Islandi og í Kaup- 
mannahöfn á síðustu dögum friðar- 
ins mikla og óhulta. 

Þótt Gunnar væri samsettur mað- 
ur, eins og listamönnum er títt, og 
þótt hann eflaust hafi haft eigi ali- 
lítið af Ormarseðlinu Örlygssonar í 
sér, þá hefir þroskabraut hans og 




8 


TIMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


frama- verið að kalla þráðbein í 
samanburði við hina ógurlegu og 
hlykkjóttu braut Þórbergs „upp á 
sigurhæðir“. Með ættgengu harð- 
fylgi leiddi hin beina braut Gunn- 
ars hann til frama, eigi aðeins á 
Norðurlöndum, heldur og í Evrópu. 
Jafnvel í hinum torsótta heimi Eng- 
ilsaxa, beggja vegna hafs, ruddi 
hann sér til rúms að lokum með 
Kirkjunni á fjallinu og sögunni af 
góða hirðinum, Fjalla-Bensa (Að- 
venta). En meðan Gunnar var að 
vinna sér frama á Norðurlöndum, 
var Þórbergur á kafi í námi ís- 
lenskra fræða undir handleiðslu 
hins lærða og skarpvitra fræði- 
manns, B. M. Ólsens. Það var ekki 
fyrr en 1924, sama árið og Gunnar 
sendi frá sér fyrsta bindið af Kirkj- 
unni á fjallinu, að Þórbergur varð 
þjóðkunnur með Bréfi til Láru, og 
enn má hann heita alveg ókunnur 
maður utan landssteinanna, nema í 
hópi Esperantista, enda ekki nema 
rúm tíu ár síðan hann hóf að rita 
ævisögu sína, sem enn er ófullgerð. 

Einhverntíma hafði ég þau orð 
um Kirkju Gunnars, að hún væri 
eins íslenskt verk, eins og verk 
Prousts væri frönsk. Ennþá sann- 
ara væri þó að taka svo til orða um 
Ofvita Þórbergs, og satt að segja er 
bæði hann og önnur bestu verk Þór- 
bergs svo sterklega rætt í íslensk- 
um jarðvegi og í jarðvegi síns tíma, 
að líklegt er, að ekki væri auð- 
velt að snúa þeim á aðrar tungur. 

Það er dálítið táknrænt, að þeir 
félagar eru báðir fæddir að vorlagi. 
Báðir hafa verið vormenn í íslenskri 
menningu samtímans. En eins og 
Þórbergur virðist vera sonur Góu, 
en Gunnar Hörpu, þannig hefir 


grunntónninn í verkum þeirra ver- 
ið allmjög misróma. Þórbergur hef- 
ir haft miklu meira af stormi og 
stríði, Gunnar af hinum blíðari blæ. 
Kynlegt er og að veita því eftirtekt, 
hversu heimahagar og umhverfi 
þeirra speglast í verkum þeirra. 
Þórbergur er sonur vatnanna, sem 
jöklarnir stífla um tíma og þorna 
þá alveg upp eða sitra rétt aðeins 
fram á sandana. En í fyllingu tím- 
ans brjóta þau jökulinn af sér og 
steypast í jötunmóði fram á sandana 
og stenst ekkert við þeim. Slík voru 
umbrot Þórbergs í Bréfi til Láru. 
Aftur á móti streymir Gunnar fram 
lygn eins og Lögurinn á Fljótsdals- 
héraði, en þó með þungum undir- 
straumi. En straumþunginn í verk- 
um hans minnir líka á elfur ís- 
lensks þjóðlífs, sem fyrir löngu hef- 
ir gagntekið hug hans og hjarta. 

Vera má raunar, að það sé fremur 
umhverfi að kenna en eðlisfari, hve 
ólíkur er straumfallandinn í verk- 
um þeirra jafnaldranna. Því má 
ekki gleyma, að Gunnar vann verk 
sín óáreittur af íslenskum hvers- 
dagsmálum, en Þórbergur var altaf 
mitt í þeirri straumiðu. Ef ráða má 
af síðustu athugasemdum Gunnars 
um lands og sveitamál má renna 
grun 1 það, að fleiri hefðu verið foss- 
ar og flúðir á hinum lygna straumi 
verka hans, ef hann hefði verið bú- 
settur heima alla tíð. 

Hinsvegar er það ekki ólíklegt að 
Þórbergur hefði orðið akademiskari 
spekingur en hann varð, ef hann 
hefði lifað lífinu í sama fjarska frá 
kríugeri hólmans eins og Gunnar 
naut. 

Játað skal fúslega, að það virðist 
bita munur en ekki fjár á skaphita 



TVEIR MIKLIR ÍSLENSKIR HÖFUNDAR SEXTUGIR 


9 


þessara jafnaldra, og ekki ólíkt, að 
Gunnar kynni að hafa orðið eld- 
heitur umbótamaður ef hann hefði 
lent á mölinni í Reykjavík eins og 
Þórbergur. 

En annars er líklega meira sem 
skilur eðlisfar þeirra en sameinar. 
Gunnar hefir verið skapandi skáld 
frá fyrstu tíð og fram úr. Árátta 
Þórbergs til skáldstarfa nær mjög 
seint tökum á honum, þótt snemma 
bryddi á henni. Hann er fyrst og 
fremst leitandi spekingur, og það 
strax unglingurinn, og er síst gefin 
út í hött nafnbótin er sveitungar 
hans sæmdu hann strákinn, þegar 
hann af eigin rammleik hafði fund- 
ið Pythagoreisku setninguna, að 
kalla hann Ofvitann. 

Þetta er ekki svo að skilja að 
Gunnar sé eigi spakur að viti, held- 
ur á þann veg, að sannleikur hans 
tekur ávalt á sig form skáldsögunn- 
ar. Sannleikur skáldsögunnar er það 
sem hann stefnir að, — í þeirri von, 
að sá sannleikur feli í sér meira og 
minna af mannlífinu og sannleik 
þess. Þekkingarþrá Þórbergs var ó- 
bilgjarnari: hún heimtaði abstrakta 
speki um tilgang lífsins og eðli al- 
heims og mannheims. Svör við 
spurningum sínum um alheiminn 
þóttist Þórbergur — um tíma a. m. 
k. — eygja í guðspeki og andatrú 
(spíritisma), en í mannfélagsmál- 
um varð hann sanníærður um að 
samvinnu- og bræðralags-stefna 
sósíalismans væri hin eina rétta leið 
út úr öngþveiti kapítalisma og sam- 
keppni, en upptaka alheimsmáls 
hin eina rétta út úr tungumála og 
þjóðerna vandkvæðunum. En jafn- 
skjótt og Þórbergur varð uppljóm- 
aður af þessum skilningi á tilver- 


unni og mannlífinu, þá hélt hann, 
eins og Sókrates, að ekki væri ann- 
að en birta mönnum spekina, og 
myndu þá allir að sjálfsögðu hegða 
breytni sinni þar eftir. En hér varð 
hann fyrir verstum vonbrigðum um 
vit landa sinna og samhnöttunga. 
Og af grafskrift þeirri er hann hef- 
ir sjálfur sett sér sést, að hann býst 
við að bera beinin á landi forheimsk- 
unarinnar. Þetta eru vonbrigði hins 
vitra manns. 

í raun og veru hefir Gunnar alið 
í brjósti sér samskonar von um 
framtíðina, en hann hefir ekki eins 
og Þórbergur reynt að skipuleggja 
veginn inn á það framtíðarland. 
Hann lætur sér nægja að álykta, að 
þar sem þessi draumur sé flestum 
mönnum í brjóst of lagiðr, þá sé 
nærri óhugsandi annað en að hann 
rætist — á endanum. 

Gunnar er heilsteyptara karl- 
menni en Þórbergur og meiri jafn- 
vægismaður. Báðir hafa lýst því, 
þegar lífið hnoðaði þá hvað harð- 
ast í greip sinni. Þrjóskan, arfur- 
inn frá „afa frá Knerri“, varð þá 
eins og harður steinn í brjósti Gunn- 
ars, hún reif hann von bráðar upp 
úr öngþveitinu. Minnimáttarkend 
Þórbergs var sterkari og erfiðari 
viðureignar, enda var takmark Þór- 
bergs, að verða fullkominn spek- 
ingur, síst auðveldara heldur en tak- 
mark Gunnars að verða frægur höf- 
undur. Barátta skítkokksins í Þór- 
bergi við sinn betra mann, speking- 
inn og spámanninn, varð löng og 
hörð, en skemtilegri en ætla mætti, 
því báðir þessir stríðandi manns- 
partar Þórbergs virðast frá upphafi 
hafa verið gæddir hinni fullkomn- 
ustu gáfu til að draga hvorn annan 



10 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


sundur í rammasta háði. Og þegar 
lífið lék Þórberg allraverst, þá var 
það einmitt þessi hæfileiki hans, að 
draga sig sjálfan og hina ömurlegu 
tilveru sína sundur í óbótanlegu 
gríni, sem bjargaði honum á land 
lifenda. Síðan hefir Þórbergur orð- 
ið mestur húmoristi, er ritað hefir 
á íslenska tungu. Gunnar er of 
hreinn og beinn í tilfinningum sín- 
um til þess að ná honum á því sviði. 
Hann á að vísu mikið af gletni, sem 
manni finst venjulega góðlátleg, en 
þó hafa sumar af fyrirmyndum hans 
varla getað fyrirgefið honum „með- 
ferðina" á sér. Hinsvegar hafa fyrir- 
myndir Þórbergs þolað honum enn- 
þá „verri“ meðferð og það undir 
fullu nafni. Ástæðan mun vera sú, 
að Þórbergur gerir þó altaf mest 
grínið að sjálfum sér og dregur sig 
aldrei í hlé. 

II. 

GUNNAR GUNNARSSON flutt- 
ist heim að Skriðuklaustri nálægt 
fimmtugsafmæli sínu vorið 1939. 

Þar beið hans mikið starf: að 
taka við búi og byggja ofan yfir sig 
að hætti íslenskra bænda, sem 
minst einu sinni á mannsaldri hverj- 
um hafa þurft að byggja yfir sig. 
Og Gunnar bygði, og það á þann 
hátt, að ólíklegt er að um verði bætt 
á Skriðuklaustri næstu mannsaldr- 
ana. Af myndum að dæma var hús 
skáldsins á Skriðuklaustri bæði 
smekklegt og vistlegt, og það sem 
meira er um vert, það mun vera 
verk hans sjálfs og sonar hans. 
Geta má nærri, að þetta hefir verið 
alt annað en auðvelt verk að fram- 
kvæma á stríðsárunum og í dýr- 
tíðinni, þó að bóndinn á Klaustri 



Giiiinar Giuuiarsson 


hafi vonandi heldur ekki farið var- 
hluta af stríðsgróðanum til að létta 
undir með sér. Auk þess hafa tekj- 
ur hans af ritverkum gömlum og 
nýjum auðvitað líka runnið í bygg- 
ingarsjóðinn. 

Og Gunnar bygði eigi aðeins, 
hann bjó. Er satt að segja dálítið 
örðugt að gera sér í hugarlund, að 
Gunnar skyldi hafa mikinn tíma af- 
gangs til ritstarfa frá bústörfunum, 
einkum þegar þess er gætt að í allri 
manneklunni á stríðsárunum, mun 
það eigi hafa verið auðvelt fyrir 
bónda að keppa við Bretavinnuna 
og Ameríkana um vinnukraftinn. 
En þessar góðu og gildu ástæður 
munu liggja til þess, að síðan Gunn- 
ar flutti heim hefir hann ekki skrif- 
að nema eina skáldsögu: Heiðciharm 
1940. 

Heiðaharmur mun ávalt verða 
talin merkisbók í íslenskum bók- 
mentum, af því að hún markar svo 
glögg og skemtileg tímamót 1 sögu 
Gunnars sjálfs. Hún er fyrsta bók- 



TVEIR MIKLIR ÍSLENSKIR HÖFUNDAR SEXTUGIR 


11 


in, sem hann skrifaði á íslensku 
eftir nærri þrjátíu ára útlegð í Dan- 
mörku og á danska tungu. 

Gunnar hafði að vísu skrifað 
(eða þýtt) fyrstu smásögur sínar á 
íslensku ( Sögur 1912) og henni 
góðri. En er kom fram í Sögur Borg- 
arœttarinnar fór að þyngjast fyrir 
honum róðurinn á íslensku og lauk 
svo, að síðasta bók hennar var þýdd 
af J. J. Smára. Eftir það bar Gunn- 
ar það ekki við að þýða bækur sín- 
ar eða skrifa að ráði á íslensku. 

Sennilega hefir bæði vinum hans 
og honum sjálfum verið nokkur 
kvíðustaður á, hversu þessi fyrsta 
bók hans á móðurmálinu mundi 
heppnast. En hér þurfti enginn 
neins að kvíða. Sagan er rituð á 
lýtalausri íslensku og þó í hinum 
persónulega stíl Gunnars, er minnir 
á list Óðins í Hávamálum: Orð mér 
af orði / orðs leitaði. 

Þessi góðkunnugi stíll getur stund- 
um orðið dálítið þungur, en hann 
speglar altaf geðbrigði og skap höf- 
undar, varma samúð hans með sögu- 
hetjunum, góðlátlega gletni, og 
trausta ást til lands og þjóðar. 

Heiðaharmur var hugsaður sem 
(síðasti?) hlekkur í bóka-keðju 
þeirri, er Gunnar ætlaði sér að rita 
um sögu íslands frá byrjun — og 
byrjaði með Fóstbræðrum. En ann- 
ars kippir sögunni sjálfri í kyn til 
frásagna Gunnars í Nótt og Draumi 
og í Aðventu af trölltryggum jarð- 
arsonum á heiðum Norðaustur- 
lands. 

Um þessa menn skrifar hann í 
lok Nætur og Draums: 

„Þeir hafa búið hér ár fram af 
ári, mann fram af manni, síðan 
landið fanst, og lifað af grjóti. Andi 


þeirra, trú og trygð hefir gætt grjót- 
ið lífi. Og ekki hafa slíkir menn, 
orðvarir og dáðadýrir jarðarsynir, 
setið þessa jörð eina, heldur allar 
aðrar gráar og grjótorpnar jarðir 
landsins. Eins og haugaeldur brenn- 
ur á næturþeli yfir fólgnu gulli, 
tekur alt í einu eldur að brenna 
yfir þessum forna, vallgróna bú- 
stað. Upp af grágrýtinu og mönn- 
um þess leggur bjartan kyrran loga, 
sem ber við himin, logann frá hin- 
um síbrennandi þyrnirunna lífsins. 
Rödd guðs hefir talað“. 

í Heiðaharmi leggur enn logann 
af þessu lífi til himins. Bókin er um 
hina gráu tryggu íbúa heiðarinnar, 
einkum Jökuldalsheiðar. Sagan 
hefst á hallærisárunum uppúr 
Dyngjufjallagosinu, og um og eftir 
frostaveturinn mikla. Þessi ár ráku 
suma alla leið til Ameríku, en öðr- 
um ýttu þau ofan af heiðunum nið- 
ur í dalina, héruðin og þorpin, sem 
ekki höfðu orðið eins hart úti og 
heiðarbýlin sjálf. 

Á efsta bæ í bygð, næst heiðinni, 
býr Brandur bóndi. Hann er bund- 
inn órofa böndum við torfuna og 
heiðina. Eftir megni, eða fram yfir 
það, reynir hann að verða heiðar- 
búum forsjón og hjálp. Ef hann 
mætti ráða skyldu þeir aldrei gefa 
upp svo mikið sem spönn lands í 
vald auðninni á heiðinni. Reiði hans 
við Ameríkufarana er álíka óvægin, 
og harmur hans er sár yfir hverj- 
um heiðarbúa, er verður að láta 
undan síga fyrir höfuðskepnum 
heiðarinnar. Því miður verða það 
þó örlög flestra því þrátt fyrir trygð 
bændanna við heiðarbýlin sín og 
hjálp Brands geta þeir ekki haldist 
þar við, þegar sandbylur rífur sig 





12 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 



Bærinn á Skrlðnklaustri 


inn úr baðstofustöfnum þeirra, eða 
áin fleytir burt túnskikanum þeirra. 
Svo er að sjá sem náttúran sjálf sé 
verstur óvinur Brands og heiðarbúa, 
því týna þeir smám saman tölunni 
uns heiðin legst aftur með öllu í 
eyði. Sumir bændurnir setjast upp 
hjá Brandi sjálfum og dvelja hjá 
honum til dauðadags. Þetta er harm- 
saga heiðarinnar. 

Þetta virðist vera alveg vonlaus 
saga. En svo er þó ekki. Brandur 
bóndi á dóttur sem Bergþóra heitir, 
í höfuðið á nöfnu sinni á Bergþórs- 
hvoli. Hún erfir trúna á torfuna og 
ástina á heiðina af föður sínum, og 
hún virðist borin til að yrkja land- 
ið og skila því í hendur óbornum 
kynslóðum. 

Söguna um heiðaharminn mun 
Gunnar hafa skrifað fyrir stríð, eða 
í stríðsbyrjun. Tæplega hefir hann 
grunað þá hve mjög þessi harm- 
saga myndi færast í auka á stríðs- 
árunum, og enn þá síður að hún átti 
í rauninni eftir að sannast á hon- 


um sjálfum, þegar hann varð að 
fara frá Skriðuklaustri. 

En þótt Gunnar legði ekki í að 
skrifa fleiri skáldsögur á stríðsár- 
unum, þá er hitt raunar meiri furða 
hve miklu hann annars afkastaði af 
öðrum ritstörfum á þessum árum. 

Er þá fyrst að telja, að hann hef- 
ir fylgt úr hlaði með merkum grein- 
um bókum sínum, þeim er útgáfufé- 
lagið „Landnáma“ hefir gefið út sem 
Rit Gunnars Gunnarssonar síðan 
1941. Byrjaði þetta safn á Kirkjunni 
á fjallinu er kom út í þrem bindum 
í þýðingu Halldórs Kiljans Laxness 
á árunum 1941-—43. Heita bindin 
Skip heiðríkjunnar I. (1941), Nótt 
og draumur II. (1942), og Óreyndur 
ferðalangur III. (1943), en 1. og 3. 
bindi hér svara til 1.—2., 4.—5. bind- 
is í frumútgáfunni dönsku. Borgar- 
œttin, frumsmíð Gunnars, varð IV. 
bindi (1944), Ströndin (í þýðingu 
E. H. Kvarans) V. bindi (1945), 
Vikivaki og Frá Blindhúsum (í þýð- 
ingu H. K. Laxness) VI. bindi 
(1948), Jón Arason (í þýðingu höf- 



TVEIR MIKLIR ISLENSKIR HÖFUNDAR SEXTUGIR 13 


undar og Hersteins Pálssonar) VII. 
bindi (1948), og Svartfugl (í þýð- 
ingu Magnúsar Ásgeirssonar) VIII. 
bindi (1949). 

Úr fylg'igrein fyrsta bindisins 
langar mig til að tilfæra þetta til 
skýringar Kirkjunni á fjallinu: 

„Yfir mig kom stríðið (heims- 
styrjöldin fyrri) eins og reiðarslag. 
Fyrstu áhrif þess á verk mín voru 
Ströndin. . . . Á svipaðan hátt og með 
líkum tilfinningum bygði ég síðan 
upp Varg í véum. Þetta eru stríðs- 
bækur, eins og mér var gefið að 
skrifa þær. Bókin á mörkum stríðs 
og friðar var Sælir eru einfaldir . . . 
Vonbrigði mín geta þeir einir gert 
sér í hugarlund, sem sjálfir unna 
jafnrétti og mannúð, hver sem í 
hlut á. Ef mannkynið falsar eða 
hverfur frá hugsjón friðarins, sem 
nú (1941) mega heita fordæmdar 
um heim gervallan, væri því betra 
að eyðast. Enda mun það þá eyðast. 

Það var vonin, vonin, þrátt fyrir 
alt, sem vann sigur, þegar ég sneri 
mér að því að rita Kirkjuna á fjall- 
inu. Ég hafði hugsað mér bókina alt 
öðruvísi. 1 henni eins og lífinu sjálfu 
átti ekki að vera nein höfuðpersóna, 
enginn „þráður“. Hún átti að vera 
mynd af lífinu. Þessa mynd ætlaði 
ég að gera eins sanna og yfirgrips- 
mikla og mér var frekast unnt. Hún 
átti að sýna dýpt tilverunnar, jafn- 
vel við einföldustu lífskjör, — og 
heilagleik. Ég velti fyrir mér fram 
og aftur, hvernig þetta mætti verða. 
Ég sá þegar fram á, að það mundi 
taka mig mörg ár að skrifa slíka 
sögu, ef til vill öll mín ár . . . . 

Einn góðan veðurdag náði ég í 
fyrstu setninguna, það var löng 
setning og sleip eins og áll, en ég 


slepti ekki tökunum. Mér hafði ver- 
ið legið á hálsi fyrir það, að ég væri 
búinn að gleyma íslenskum lands- 
háttum. Mig hafði aldrei langað til 
að svara þeim ásökunum öðruvísi 
en með brosi, en nú var tækifærið. 
Ég hafði ekki í hyggju að skrifa 
neina skáldsögu í venjulegu formi. 
Þetta átti bara að vera „bók“. Hún 
átti fyrst og fremst að rúma sann- 
leikann um lífið og tilveruna að svo 
miklu leyti, sem ég væri megnugur 
að skynja hann. En svo varð úr 
þessu leikur. Ljóðlína Jónasar var 
það eina, sem við átti sem heiti á 
bókinni. Þetta varð óviljandi skáld- 
skapur. En var nú þetta sannleik- 
urinn um lífið? Mér fanst sjálfum, 
að það væri að minsta kosti brot af 
honum í bókinni. 

Undir eins og fyrsta bindið kom 
út, bar á því, sem síðar hefir verið 
við að brenna, að menn kölluðu bók- 
ina sjálfsævisögu. Mótmæli mín 
gegn því hafa lítið tjóað. Menn hafa 
þóttst vita betur en höfundur . . . 
Nú er því ekki að leyna, að allmik- 
ið úr mínu eigin lífi hefir runnið 
inn í bókina, — sjálfkrafa, að segja 
mætti. Eins og hún var fyrirhuguð, 
hlaut það að fara þannig. Samt verð 
ég að telja, að bókin, alt á litið, sé 
fremur skáldsaga en sjálfsævisaga, 
enda þótt áhrifin frá lífssögu Gorkis 
séu auðsæ. Finst mér ég hafa góð 
rök fyrir þeirri skoðun, sem sé þau, 
að leikur hugans að staðreyndum 
hljóti altaf að liggja nær skáldskap 
en raunveruleika“. 

Sama árið og síðasta bindið af 
Kirkjunni kom út hélt Gunnar Har- 
alds Níelssonar fyrirlestur við Há- 
skólann, er hann kallaði Siðmenn- 
ing — Siðspilling. Var fyrirlestur- 



14 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


inn hinn þriðji í röð þessara fyrir- 
lestra, og var bæði prentaður sér- 
staklega (Minningarsjóður Har. 
próf. Níelssonar og ísaf. 1943) og 
líka aftan við þriðja bindi Kirkjunn- 
ar, til þess, eins og Gunnar tekur 
fram, að sýna, hvernig hann hugs- 
aði um sömu efni 1943 og hann hafði 
reynt að brjóta til mergjar á fyrstu 
árum sínum í Danmörku sem 
Óreyndur jeröalangur. 

Gunnar leggur hér út af orðun- 
um: „Ég er vegurinn, sannleikur- 
inn og lífið", og kemst að þessari 
niðurstöðu: 

„Vegurinn er þjónusta . . . þjón- 
usta í fylsta skilningi þess orðs og' 
án undanbragða, þjónusta frá fæð- 
ingu til dauða og út yfir dauðann 
(„Einhver kemur eftir mig, sem 
nýtur“). Sannleikurinn er kunnátt- 
an að beita þjónustu fallvalts lífs í 
þágu æðri markmiða, þágu bræðra- 
lagsins, þágu mannkynsins, en um 
leið í þágu æðri valda innan manns- 
sálarinnar, beita henni í þágu hins 
göfga og góða, þágu guðs og manns. 
Og lífið, dýrmæta,st allra gjafa, 
þeim, sem kunna með það að fara, 
er samræming vegar og sannleika. 
Lífið er hin náðarsamlega hlutdeild 
vor í þeim torræðu undrum, er um- 
lykja oss á alla vegu; hlutdeild vor 
í alheiminum, þeim heimi, sem dvöl 
vor í holdheimum er aðeins lítill 
hluti af og snertir aðeins lítinn 
hiuta af. Og þetta líf er ekki aðeins 
holdlegt, því hold vort hið veika og 
fallvalta umlykur andann, sálina, 
þann hluta mannsins, sem enginn 
fær nokkru sinni kúgað, svívirt né 
sundrað, nema sjálfur hann; þann 
hlutann, sem fyrstur lætur undan 
spillingu siðanna, ef illa er efnt til 


vegferðarinnar og sannleikurinn 
svikinn — en á um leið í sér festu til 
að verða það bjarg, er byggja megi á 
framtíðarsiðmenningu mannkyns- 
ins — enda verður hún ekki bygð 
á neinum öðrum grundvelli, ef þessi 
bregst“. 

Þannig samræmir Gunnar hina 
björtu lífsskoðun sína kristnum 
dómi, á tímabili, þegar veröldin 
hafnaði eigi aðeins kristninni með 
verstu styrjöld, sem sögur fara af, 
heldur svívirti líka sannleikann 
meira en nokkur eldri öld með 
skipulagðri lygastarfsemi (propa- 
ganda), enda stingur Gunnar upp á 
því, að kalla hana öld lyginnar. 
Þrátt fyrir alt þetta vill Gunnar 
ekki gefa upp von sína um þúsund 
ára friðarríkið. — Það er þessi 
þrjóska óraunhæfa von, sem framar 
öllu öðru einkennir Gunnar. 

Nú er að segja frá því, að auk 
sinna eigin verka hjálpaði Gunnar 
til að gefa út verk fornvinar síns, 
Jóhanns Sigurjónssonar með því að 
skrifa hinn merkilega og glæsilega 
ritaða inngang, „Einn sit ég yfir 
drykkju", við fyrra bindi af Ritum 
Jóhanns (Mál og Menning, 1940). 
Síðar gaf hann út LjóÖmœli Páls 
Ólafssonar, frænda síns, með skemti- 
legum inngangi (Helgafell 1944). 
Fanst honum einkum til um hið 
spriklandi fjör í ljóðabréfum Páls, 
og hyggur að í þeim hafi Páll notið 
sín best. 

Auk þess að skrifa innganginn var 
það aðalverk Gunnars að flokka 
kvæðin, svo að Páll nyti sín betur. 
Lætur hann ljóðabréfin hefja bók- 
ina, þá koma hestavísur, þá ýmis- 
leg ljóð, og þá ljóð um Ragnhildi, 
er Gunnar segir réttilega að Páll 




TVEIR MIKLIR ÍSLENSKIR HÖFUNDAR SEXTUGIR 


15 


hafi unnað með ærslum, eins og Har- 
aldur konungur Snæfríði. Þá koma 
harmljóð, þá kvæði um börnin, lífs 
og liðin, og loks reka tárið og timb- 
urmennirnir lestina! 

I ýmislegum ljóðum eru skeytin 
og skammarvísurnar, sem altaf hafa 
verið vinsæll hluti ljóða Páls, ekki 
kannske síst fyrir það, að menn hafa 
altaf fundið að Páll orti þær meir 
af glettum en illfýsi. En á útgáfu 
þessara vísna og annara tækifæris- 
vísna Páls er sá galli, að sagan sem 
fylgir er ekki sögð, nema Gunnar 
geri það í íormálanum. Þetta er 
sami galli og var á fyrstu útgáfu 
kviðlinga Káins, og raunar á flest- 
um ljóðabókum, því þetta er fastur 
siður, þótt slæmur sé. 

Auk þess, sem nú hefir verið tal- 
ið, hefir Gunnar gefið út Árbók 
Ferðafélagsins um Fljótsdalshérað 
(1944) og sínar eigin Árbœkur 1945 
og 1946—7 (gefnar út af Helgafelli). 

I Árbók Ferðafélagsins hefur 
Gunnar lýsingu sína á Möðrudal á 
Fjöllum, lýsir síðan Jökuldalsheið- 
inni, er honum var svo kunnug og 
kær (sbr. Heiðaharm). En Gunnar 
fylgir manni ekki aðeins um Jökul- 
dals- og Fljótdalsheiðar, hann telur 
og dali alla, ár og vötn frá jöklum 
til hafs. Þá rekur hann vegina heim 
á hvern bæ og býli, telur upp sveit- 
ir og sóknir og ákveður mörk þeirra. 
Þá getur Gunnar að jafnaði land- 
námsmanna í sveitum þessum og 
landnáms þeirra og smeygir inn í 
frásögnina örnefnasögnum, og sög- 
um um merka staði eða mennina 
sem gerðu garðinn frægan, eins og 
Pál Ólafsson á Hallfreðarstöðum, 
Hallgrím bónda, skáld og skáldætt- 


föður í Stóra-Sandíelli, Kjerúlf 
lækni á Brekku og niðja hans. 

Það er yfirleitt létt yfir Árbók 
Gunnars 1945. Má vera að hún njóti 
þess, að hagur hans var þá tiltölu- 
lega góður, en hann, eins og aðrir 
íslendingar í hátíðaskapi eftir stofn- 
un lýðveldisins árinu áður. 

Bókin hefst þó á ljóði, ,Yggdrasil‘, 
sem ekki er Óðins hestur, heldur 
náfákur sá er samtíðarmenn skálds- 
ins riðu „öfuga leið í átt til fjandans 
á afturfótum tíðarandans“. Þetta er 
auðvitað tónn styrjaldarinnar, og 
hann klingir víðar við, t. d. í „Barna- 
hjali“ og báðum smásögunum. Ann- 
ars er fyrsta grein bókarinnar ynd- 
isleg hugun um „Jónas Hallgríms- 
son og Huldukonuna“ á hundrað ára 
ártíð skáldsins, þegar landar hans 
fluttu heim bein hans — því miður 
ósællar minningar. Gunnar er mik- 
ill Jónasar-dýrkandi; Jónas er hon- 
um ódauðlegur „í því æðra lífi, er 
vekur blóm úr moldu vor hvert og 
varpar ljósi vonar og trúartrausts 
yfir helmyrka jörð, jörð blóði drifna 
í tröllagreipum tryltra manna“. Til- 
vera Jónasar, eilíf og síung, er einn 
af sterkari þáttunum í akkerisstjóra 
vonar Gunnars sjálfs. 

Haustið eftir að Gunnar fluttist í 
Héraðið vildi til það hörmulega slys, 
að Benedikt Blöndal, kennari á 
Hallormsstað varð úti, sennilega 
bráðkvaddur, á Þórudalsheiði á leið 
heim til sín neðan úr Reyðarfirði. 
Eftir þennan mikla merkismann 
orti Gunnar hlýlegt kvæði og nær- 
færið um kosti Benedikts, — og 
birtir það hér í bókinni. Sex árum 
síðar kom röðin að Sigrúnu Páls- 
dóttur, konu Blöndals og skólastýru 
á Hallormsstað. Hún var svo mikil- 



16 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


hæf kona, að héraðsbrest mátti 
kalla, þá er hún féll frá; en um 
hana hefir Gunnar skrifað minn- 
ingargrein merka og fagra ásamt 
erfiljóðum undir ljóðahætti. Er 
hvorttveggja með því fegursta er 
Gunnar hefir ritað, og er auðséð, 
að honum hafa hnitið við hjarta 
örlög hinnar stórbrotnu og góðvilj- 
uðu frændkonu sinnar. 

Enn ein mannlýsing er í Árbók- 
inni: greinin um „Töframanninn“ 
Halldór Kiljan Laxness fertugan. 
Er sú grein af glettum rituð, en þó 
af ósvikinni aðdáun á galdralist Lax- 
ness, þótt eigi þyki Gunnari hinn 
kommúnistíski áróður Laxness til 
bóta. 

Um Sölku-Völku segir Gunnar: 
„Það er ekki mörgum skáldum gefið 
að draga upp mynd af íslensku eðli 
í ömurleik útkjálkans á borð við 
Sölku-Völku; en það er hún sem 
ber söguna uppi . . . og lyftir henni 
upp úr svaði dægurmálanna og inn 
í heimsbókmentirnar“. 

Um Bjart í Sumarhúsum: „Úr 
landnemanum í eigin landi hefir 
Halldór með hárbeittri rimmugýgi 
feðratungunnar axað hálftröll, er 
sómir sér hið besta í forneskju lands- 
lags og lífskjara. Mun kotkari sá 
verða ærið langlífur í landinu, og 
mega sumir þeir, er mest býsnast 
yfir honum . . . vara sig á að minn- 
ing þeirra sjálfra með þjóðinni verði 
ekki minni“. 

Um Ólaf Ljósvíking: „Þeim, sem 
þetta ritar, er ekki kunnugt um, að 
til sé sambærileg lýsing á skáldi í 
álögum umhverfis og erfðakenja, 
enda hefir Laxness hvergi með ann- 
ari eins innfjálgi gefið sig innblæstri 
sínum á vald“. 


Þetta eru ekki ómerkileg ummæli 
manns, sem enginn getur vænt 
kommúnisma, né heldur hins að 
hann hafi ekki vit á skáldsagnagerð! 
Og annarsstaðar í Árbókum þess- 
um áréttar Gunnar álit sitt á Lax- 
ness með því að segja, að hann 
þekki engan höfund núlifandi á 
Norðurlöndum, er fari fram úr Lax- 
ness.* 

„Heillin“ segir frá vansköpuðum 
hænuunga, „Sagan af Valda“ (sam- 
in fyrir danska útvarpið og lesin í 
það 1938) er af meiddum svartþrast- 
arunga, en örlög þessara vesalinga 
verða Gunnari tilefni til hugleið- 
inga um gátu mannlífsins. Því 
hvernig á að koma því saman, að 
menn skuli vorkenna slíkum vesa- 
lingum og leggja við þá ást og um- 
önnun á sama tíma og þeir standa 
í heimsstyrjöldum, drepa og lim- 
lesta milljónir bræðra sinna og 
þurka borgir svo hundruðum skift- 
ir út af kortinu? En samt, meðan 
menn geta vorkent vesalingum, þá 
er ekki alveg vonlaust um fram- 
tíð þeirra, að ætlun Gunnars. 

„Þáttur tungunnar“ og „Landið 
okkar“ eru gullfallegar greinar um 
tvo sterka þáttu íslensks þjóðernis. 

Gunnar telur tunguna réttilega 
aðalgrundvöll hins endurheimta 
sjálfstæðis íslendinga. En um vernd 
hennar segir hann meðal annars 
þetta: 

„Að lokum skal minnst sérstak- 
lega á þann þáttinn í vernd tung- 
sem síst liggur í aug'um uppi og er 

*Þegar þetta er ritaö, er Sjálfstætt fólk 
aÖ fara sigurför um SvfþjóÖ, enda var 
Laxness einn af þeim, er kom til mála aö 
fengju Nóbelsverölaunin þetta ár, þótt 
engum væri veitt. En ætli hann heföi ekki 
fengiö þau, ef hann heföi ekki verið 
kommönisti? 



TVEIR MIKLIR ÍSLENSKIR HÖFUNDAR SEXTUGIR 


17 


þó sú uppistaðan, sem listin er ívaf- 
ið í, en það er Ijóðhneigð þjóðarinn- 
ar, ljóðakunnátta og ljóðfimi, eða 
öllu heldur rímfimi. í sáningu máls- 
ins í ungar sálir og ræktun þess til 
viðhalds kjarngresi tungunnar eiga 
ljóðin, er lærast með tungutökun- 
um, þar á meðal lausavísur, barna- 
gælur og alskonar þulur sinn ómet- 
anlega þátt, bókstaflega talað ómet- 
anlegan. Stundum eru það vísur, 
sem fleygt er fram í gamni og 
gleymast á samri stund. Mikið af 
þessu er vitanlega léttmeti, eins og 
verða vill um rímþjáðan kveðskap, 
enda liggur þýðing alþýðuvísunnar 
oftast nær á öðru sviði en listarinn- 
an. Hún er jarðvegurinn. Skáld og 
ritsnillingar geta aldrei til lengdar 
viðhaldið máli, sem eyðist og fölnar 
á vörum alþýðu“. 

Nákvæmlega á sama hátt metur 
Gísli Jónsson ljóðagerð Vestur-ís- 
lendinga í inngangi að Kvæðum 
eftir Bjarna Þorsteinsson frá Höfn 
(1948). Og það er varla hætt við 
öðru, en að Gunnar hefði kunnað 
að virða þennan listvilja þeirra við 
þá, ef örlögin hefðu sett hann þar 
í sveit fremur en í hina skuggsælu 
beykilundi Danmerkur. I inngang- 
inum að kvæðum Páls Ólafssonar 
víkur Gunnar að því, að sér virðist 
að spá Páls þessi vera að rætast: 

Þegar mín er brostin brá, 
búið Grím að heyja, 

Þorsteinn líka fallinn frá 
ferhendurnar deyja. 

En nú hefir Helgi Valtýsson sýnt 
og sannað með hinu skemtilega 
ljóðasafni sínu, Aldrei gleymist 
Austurland .... (Norðri, 1949), að 


ferhendurnar lifa enn góðu lífi á 
Austurlandi og meðal Austfirðinga 
beggja megin hafs. 

„Landið okkar“ er ástaróður til 
íslands, hins ógnfagra og harða 
lands. „Óspiltur Islendingur í fram- 
andi landi þráir engu fremur sum- 
arið en veturinn íslenska. Ekki síð- 
ur en nóttleysa vorsins seiðir hann 
skammdegið. Tunglsljós yfir ísum 
og hrímfölvan mána leggur hann 
fyllilega á borð við sólskin og sunn- 
anvind og Sörlareið í garð. Ef til 
vill er það öllu öðru fremur hrein- 
leikinn og ákveðnin, svipfestan, 
tröllatrygð og tröllatök náttúru, 
sem hylur ekki náðarleysi sitt undir 
brosandi blæjum grænna blómviða, 
mætir ekki mannskepnunni með 
neinni yfirborðsblíðu, heldur kann- 
ast einfaldlega og opinskátt við kald- 
rifjaða afstöðu hins þeysandi hnatt- 
ar til mannlegs lífs“. 

Greininni lýkur með hvöt til ís- 
lendinga um að spilla ekki svip 
landsins en halda því hreinu og ó- 
snortnu eftir mætti. 

Greinarnar „Heilindi og Óheil- 
indi“ eru ádrepur til íslensku þjóð- 
kirkjunnar, sem Gunnari þykir 
heldur kröfulítil og lítilþæg fyrir 
hönd drottins síns. Hyggur hann að 
helst mundi til bóta að gera skilnað 
ríkis og kirkju, mundu þá þeir er 
í raun og veru unna kirkjunni gera 
betur við hana en nú tíðkast. Þess- 
ari skoðun var mótmælt af manni 
úr prestastétt. 

Greinin um „Dani“ er þjóðarlýs- 
ing, sem íslendingum er verulegur 
fengur í, svo illa sem þeir þekktu 
sambandsþjóð sína. Og eigi þurfa 
Danir að blygðast sín fyrir þennan 





18 


TIMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


vitnisburð, sem Gunnar gefur þeim: 
,,Það má vera einkennileg mannteg- 
und, sem getur kynnst Dönum að 
ráði, án þess að fyllast aðdáun, sam- 
úð og kærleika til lands og þjóðar. 
Tvent er það í fari þeirra, er meitlar 
sig hvað fastast í hugann: sundur- 
gerðarlaus karlmennska og eðlis- 
bundin réttsýni“. 

Ekki kemst þó Gunnar hjá því 
að víkja að því, hvernig Danir gerðu 
að stríðslokum upp við Guðmund 
Kamban og hann sjálfan. Danir 
grunuðu þá báða um nazisma, og 
fyrir þær sakir var Kamban drep- 
inn, en Gunnar rægður í blöðunum. 
Nú áttu bæði Kamban og þó kann- 
ske sérstaklega Gunnar vinsældum 
að fagna í Þýskalandi vegna rita 
sinna og þær vinsældir stóðu á 
gömlum merg. Er það skiljanlegt 
að þessar vinsældir þeirra í Þýska- 
landi hafi getað vakið grun Dana á 
stríðsárunum, þótt ekkert verði 
fundið í ritum þeirra félaga sem 
réttlæti þenna grun. Þetta getur 
skýrt frumhlaup þeirra Dana, þó 
það afsakaði það auðvitað ekki. 

Árbókin 46—7 er allólík 'í fram- 
setningu og tón systur sinni frá 1945. 
Hér virðist stormur veruleikans 
vera að sveipa hinum rómantísku 
morgunroðaskýjum frá 1944—5 af 
himninum. 

Upphaf og endir þessarar árbók- 
ar er pólitík, og það pólitík í öllum 
hugsanlegum myndum: hnattpóli- 
tík, utanríkispólitík, innanríkispóli- 
tík og hreppapólitík. Má vera að 
sumum þyki hér málum blandað 
saman af lítilli háttvísi, ekki síst 
þegar Gunnar milgrar innan um 
alla þessa pólitík sína blaðaúrklipp- 
um og glepsum hvaðanæva eins og 


rúsínum í graut, — eða eins og 
nútímamenn barna störf dagsins 
með útvarpsfréttum og jazzi. 

Ekki þarf þó langa íhugun til að 
sannfærast um, að ofstjórn og ó- 
stjórn, viðskiptahöft og skattaálög- 
ur eru ekki annars eðlis á íslandi 
en í öðrum löndum veraldar, og það 
hinum mestu. 

Hlálegast er þó að hugsa sér það, 
að maður skuli geta skilið heims- 
pólitíkina miklu, glímu Austurs og 
Vesturs út frá athugunum á sambúð 
nágranna í íslenskri sveit! 

Mér er það minnisstætt að ég 
varð einu sinni áheyrsla umræðu 
tveggja manna um merkilegar kon- 
ur á Héraði, en við skulum kalla 
þær A, B, C eftir bæjum þeim, er 
þær sátu með sóma og prýði. Ann- 
ar maðurinn sagði eitthvað á þá 
leið, að þær húsfreyjurnar A og C 
hefðu verið geysimiklar vinkonur. 
„Já“, gall þá við hinn maðurinn, „en 
vinskapur þeirra var mest í því fólg- 
inn, að tala illa um húsfreyjuna 
á B!“ 

Ef þetta er ekki saga Vesturveld- 
anna og Rússlands í hnotskurn með- 
an Þýskaland var enn við lýði, þá 
fatast mér að skilja. En þegar hinn 
sameiginlegi óvinur er úr sögunni, 
þá versnar allur vinskapur og snýst 
í nágrannakryt. Sá er þó munur á 
íslenskum bændum og höfðingjum 
Austurs og Vesturs, að Islendingar 
eru óherskáir og drepast ekki menn 
fyrir nú á dögum. 

Þannig atvikast það, að hreppa- 
pólitíkin og stórpólitíkin í riti Gunn- 
ars virðast vera — og eru — sam- 
bornar systur. 

Eins og allir hugsandi menn sér 
Gunnar í hendi sinni, að á kjarn- 



TVEIR MIKLIR ISLENSKIR HÖFUNDAR SEXTUGIR 


19 


orkuöldinni getur heimurinn ekki 
staðist, nema Austur og Vestur 
mætist — þau verða að mætast, 
annars er báðum tortíming eins vís, 
eins og tveir og tveir eru fjórir. 
Hvernig það megi gerast, getur 
Gunnar hinsvegar að sjálfsögðu ekki 
ráðið fram úr — viðbragð hans er 
að þybbast við og þrjóskast við að 
vona mót allri skynsamlegri von! 
Hann fer þó ekki í neina launkofa 
með óbeit sína á hinu austræna 
„lýðræði“ er hann hiklaus telur í 
ætt við einræði Hitlers. Það leikur 
því ekki á tveim tungum að Gunn- 
ar er ekki kommúnisti. Samt er 
Gunnar mjög mótfallinn því, að 
Ameríkumönnum skyldu leyfð eins 
mikil fríðindi á kostnað landsrétt- 
inda á Keflavíkurflugvelli eins og 
raun bar vitni. Er gott fyrir Ame- 
ríkumenn (og marga íslendinga) að 
taka eftir þessu, því þeir láta venju- 
lega skína í það, að ekki hafi aðrir 
en kommúnistar verið á móti flug- 
vallarsamningnum Keflavíkur. En 
hér koma til hálfsannindin (að 
þessu sinni amerískt própaganda!), 
sem Gunnar með réttu telur höfuð- 
einkenni vorrar lygaaldar. Sann- 
leikurinn er sá, að þótt Gunnar vilji 
Bandaríki veraldar, þá þykir hon- 
um meira en illt að stórveldin geri 
ísland að political colony eins og 
prófessor Julian Huxley kallar það. 
Milli styrjaldanna var Gunnar því 
fylgjandi, að Norðurlönd her- 
væddust í krafti og reyndu, sem 
einn maður, að vernda hlutleysi sitt. 
Því skynsamlega kalli hans var ekki 
hlýtt á þeim árum, en nú er það 
um seinan. 

Svo mörg eru þau orð um heims- 
pólitík og utanríkismál, en hvað er 


þá að frétta af hreppapólitíkinni? 
Því miður kann Gunnar að segja 
of mörg ill tíðindi úr sínum sveit- 
um: dauða manna fyrir læknaleysi 
á Héraði, harðan hag bænda þrátt 
fyrir stríðsgróða, óstjórn Reykja- 
víkur á Austurlandi, sviksemi í 
framkvæmd opinberra verka o. s 
frv. 

Það er auðséð, að Gunnar er far- 
inn að „þúa“ þjóð sína ekki síður 
en skáldbróðir hans, Laxness, sem 
manna mest mun hafa sagt íslend- 
ingum til synda síðan hann komst 
til vits og ára. Svo virðist sem hon- 
um sé farið að kippa í kynið til 
meistara Jóns eigi síður en jafn- 
aldra hans Þórbergi. 

íslendingar hafa til þessa farið 
á mis við að kynnast Gunnari frá 
þessari hlið prédikarans og umbóta- 
mannsins. Hitt er þó vitað, að stund- 
um sveið Dönum og Norðurlanda- 
búum undan svipu hans, og ekki 
iíkaði Dönum t. d. hvað hann sagði 
um Flateyjarbók 1930 og íslensku 
handritin. Því miður mun enn vera 
ósafnað mörgu af því, sem Gunnar 
hefir skrifað í norræn og dönsk tíma- 
rit af þessu tagi. Vonandi verður 
öllu slíku til haga haldið og prent- 
að í Ritum Gunnars áður lýkur. 

En unginn í þessu pólitíska ádeilu- 
kveri Gunnars eru jólasögur þrjár: 
„Lystisemdir veraldar“, „Blessað 
jólakvöld“ og „Frómir og ófrómir", 
ásamt heimspekilegri ritgerð um 
,.Örlög“. 

Síðasta sagan segir frá hinum vin- 
sæla „þjófi“ Bakkfirðinga í gamla 
daga, „Blessað jólakvöld“ er fagn- 
aðarfundur tveggja vina, bænda, 
sem bæta sér fyrir brjósti og leysa 
höft tungu og hjarta með síðustu 







20 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


leifum társ frá því fyrir bannið sæla. 
„Lystisemdir veraldar“ sýnir Sæ- 
mundur fróði dóttur sinni til þess 
að gefa henni einu sinni annað bragð 
í munn um hátíðarnar en hin hund- 
leiðu hversdagsstörf. Þó lætur 
Gunnar heimanfúsa heimasætuna 
fá óbeit á Hrunadansi jólanæturinn- 
ar áður en dagur er á lofti. Er auð- 
séð að Gunnar vonar hér — kann- 
ske mót von — að hin íslenska 
æska taki sér heldur þessa hyggnu 
heimasætu til fyrirmyndar heldur 
en hitt. 

Veigamest af öllu í Árbókinni, 
utan ádeilunnar, er þó kannske hin 
heimspekilega grein „Örlög“. I 
henni glímir Gunnar við gátur 
fornrar heiðinnar lífsskoðunnar og 
finnur þar margspök svör, jafnvel 
við áleitnustu lífsspurningum vorra 
daga. Kemur hann víða við, ræðir 
nornirnar þrjár, Urði Verðandi og 
Skuld, ræðir um lífstréð Yggdrasil, 
sem áður en varir gat snúist í hel- 
hest, ræðir um örlög Baldurs hins 
góða, ræðir að lokum um sköp, skap 
og fylgjur manna. 

Mjög einkennandi fyrir Gunnar 
sjálfan virðist mér lýsing hans á 
Baldri, goði sólar og mildi, en „Sú 
náttúra fylgir honum at engi má 
haldask dómr hans“. „í viðureign 
friðargoðsins við umheiminn er það 
því níðingslundin, er ber sigur af 
hólmi . . . . En trúnaðartraust hans 
átti sér engin takmörk og hneig 
hann því ósigraður. Trúnaðartraust 
er endingarbetra en banaör, öllu á 
botninn hvolft. Það er kjarni eilífs 
lífs. I óraunhæfu trúnaðartrausti er 
styrkur ástgoðsins fólginn: fallvalt- 
leikinn á sér engan annan“. 

Þarna virðist mér Gunnar lýsa 


sjálfum sér, manni, sem altaf vonar 
mót von, og bregst aldrei kröfum 
lífsins. Hann getur fallið, en heldur 
þó velli. 

Gunnar Gunnarsson er ekki van- 
ur því að gefast upp fyr en í fulla 
hnefa. 

Samt gafst hann upp á búskapn- 
um á Skriðuklaustri og fór með 
konu sína til Reykjavíkur til þess 
að geta verið nær læknishendi með 
hana haustið 1948. Heiðahármurinn 
sannaðist á honum þrátt fyrir alt. 

„Búskapurinn var orðinn okkur 
ofviða“, sagði hann í viðtali við 
Morgunblaðið 26. nóv. 1948, þá til 
húsa á Hótel Borg. „Það var ekki 
hægt að fá neina hjálp. Jafnvel 
Kvennaskólinn á Hallormsstað var 
vinnufólkslítill. Það er hægt að fá 
fólk þarna eystra á sumrum, en von- 
laust að vetrinum“. 

Gunnari hefir löngum verið tam- 
ara að gefa en þiggja gjafir. Nú gaf 
hann landinu Skriðuklaustur, óðal 
sitt, svo það lenti ekki í braski. „Ein- 
hver kemur eftir mig sem nýtur“. 

Á Hótel Borg bjó Gunnar heilt ár. 
Á því ári vann hann að útgáfu og 
þýðingu bóka sinna og hóf undir- 
búning að því að byggja sér nýtt 
hús í Reykjavík. í nóvember 1949 
fluttist hann þó í leiguíbúð á 
Nökkvaveg 37, og býr þar nú. 

III. 

ÞÓRBERGUR ÞÓRÐARSON skrif- 
aði margt af sínum bestu verkum á 
árabilinu 1939—49. 

Hætt er þó við, að skiftar skoð- 
anir verði um fyrstu bók hans á 
þessu tímabili, og það þótt hún væri 
rituð í beinu framhaldi af greinum 
hans „Kvalaþorsti Nazista“, fyrir 



TVEIR MIKLIR ÍSLENSKIR HÖFUNDAR SEXTUGIR 21 


hverjar hann uppskar að launum 
200 króna sekt ídæmda af íslensk- 
um rétti, vegna þess að hann hafði 
talað þar af of lítilli virðingu um 
þjóðhöfðingjann Hitler. 

Refskák auðvaldsins (1939) var 
kver með þrem greinum, skrifuð- 
um til þess að skýra „friðarsáttmál- 
ann“ fræga milli þeirra Stalins og 
Hitlers 1939. Kvaðst Þórbergur 
mundu hengja sig, ef Stalin færi 
með her inn á Pólland til þess að 
hjálpa Hitler. Þegar Stalin fór með 
her til Póllands, gerðu andskotar 
Þórbergs óp að honum og vildu, að 
hann stæði við orð sín. Þórbergur 
svaraði með „Henging mín“, og er 
Tíminn kallaði hann kommúnista, 
var svar hans „í grasgarði for- 
heimskunarinnar“. Þar segir svo 
meðal annars: 

„Ég er ekki og hef aldrei verið 
kommúnisti, þó að ég hafi einu sinni 
sagt það öfugmæli á prenti, að ég 
væri bæði sósíaldemókrat og komm- 
únisti. Mig hefir ævinlega greint á 
við kommúnista um ýmsar starfs- 
aðferðir þeirra (t. d. dauðarefsing- 
ar). 

Ég er ekki kommúnisti. En ég er 
sósíalisti. í raun réttri er ég sósíal- 
demókrat, sem ekki hefir verið 
keyptur til að svíkja sósíalismann. 
En framar öllu er ég þó það, sem 
best ritaða blað Framsóknarflokks- 
ins kallaði mig í þá gömlu og góðu 
daga, þegar alt var betra en íhaldið: 
„Djarfasti þjónn sannleikans, sem 
nú er uppi með þjóðinni“ ( Dagur 
26. nóv. 1925). 

Þórbergur hefir ekki birt annað 
í bókarformi um stjórnmál en þenna 
pésa. En margar fleiri greinar hef- 
ir hann skrifað í blöð og tímarit og 



Þórbcrg'iM’ Þórðarson, eftir málverki 


þá víst venjulega fylgt sósíalistum 
(kommúnistum) að máli (t. d. „Op- 
ið bréf til þeirra, sem þrá að vita“ 
í Þjóðviljanum 31. mars—8. júní 
1946, sem ég hef því miður ekki séð). 

Enga dul hefir Þórbergur dregið 
á það, að hann hefir verið á móti 
því, að Ameríkumönnum væru leyfð 
fríðindi á Keflavíkurflugvelli og 
andstöðumaður hefir hann verið 
Atlantshafssambandsins, eigi ein- 
ungis af þjóðræknisástæðum, held- 
ur af því að hann telur það sett til 
höfuðs vörðum hins austræna „lýð- 
ræðis“, sem hann, þrátt fyrir galla 
þess, tekur fram yfir vestræna lýð- 
ræðið (sbr. Tímarit Máls og Menn- 
ingar 1945, 173—80; 1949, 54—58). 

Næst á eftir þessu pólitíska kveri 
birti Þórbergur sína bestu bók, hina 
stórmerku sjálfsævisögu Ofvitinn 
I—II (1940—41), framhaldið, eða, 
réttara sagt, byrjun og framháld af 


22 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


íslenskum aðli, sem út kom 1938. 

Það leikur vart á tveim tungum, 
að Ofvitinn sé frumlegasta sjálfs- 
ævisaga, sem rituð hefir verið á ís- 
lenska tungu, og líklega þótt víðar 
væri leitað. Frumleikur hennar ligg- 
ur meðal annars í því, að höfundur 
hennar gerir hærri sannleikskröfur 
til frásagnar sinnar, en flestir eða 
allir aðrir, og það eigi aðeins á hinu 
ytra borði, heldur líka í því, er tek- 
ur til hins innra lífs: höfundurinn 
legst dýpra í sálfræðilegum lýs- 
ingum og gerir skarpari heimspeki- 
legar hugleiðingar um tilveru sjálfs 
sín og umheiminn en menn eiga 
annars að venjast í íslenskum bók- 
um. En einmitt vegna kröfu Þór- 
bergs um sannleik og ítarleik á þess- 
um innri sviðum, þá neyðist hann 
til að gefa skáldinu í sér lausastan 
tauminn, þar sem um slíkt er að 
ræða, svo að sannleikurinn og skáld- 
skapurinn haldast hér í hendur. En 
það, sem af ber og gerir ritið alveg 
einstakt í sinni röð, er þó húmor 
höfundarins og hæfileiki hans til að 
draga bæði sjálfan sig og aðra sund- 
ur og saman í háði og gríni. 

Gunnar vildi ekki skrifa ævisögu, 
því breytti hann nöfnum fyrirmynda 
sinna og lék sér að þeim eftir vild. 
Þórbergur vill skrifa sanna sögu, 
því ganga hér allar söguhetjurnar 
undir sínum eigin nöfnum. 

Nákvæmni Þórbergs kemur fram 
í mörgu. í veðurfarslýsingum má 
segja að hann standi á herðum 
bændanna í Suðursveit og skútu- 
karlanna, sem báðir eiga afkomu 
sína undir sól og regni. Sá einn er 
munurinn, að Þórbergur hefir skrif- 
að veðrið í dagbækur sínar og get- 
ur vitnað til þeirra til þess að tengja 


veðrið við örlaga-stundir ævi sinn- 
ar. Aftur á móti er það óhugsandi, 
að Þórbergur hafi tímaákvarðanir 
sínar frá óstundvísri alþýðu; er 
þetta kannske arfur frá hinni mæl- 
ingaglöðu æsku hans í Suðursveit, 
eða vani sem hann lagði sér til árin 
sem hann skrifaði stjörnutöflur og 
athugaði gang himintungla út um 
þakgluggann á Bergshúsi? 

Til æsku-mælinganna má ef til vill 
líka rekja hinar hnitmiðuðu lýsing- 
ar af húsum þeim og herbergjum, 
sem Þórbergur hefir alið manninn í. 
Maður fær að heyra um lengd, 
breidd og hæð herbergjanna, tölu 
og stærð glugganna, tölu stiga rim- 
anna og þar fram eftir götum. 

En þetta ytra borð getur aldrei 
orðið annað en leiksvið fyrir líf 
manna og líf höfundarins: svigrúm 
fyrir hið innra líf hans. Stundum 
loðir þó lífið með einhverjum dul- 
arfullum hætti við hlutina og þarf 
að ráða þá til þess að komast að 
leyndardómum þeirra. Það kallar 
Þórbergur að lesa hús og tættur og 
hlusta eftir nið aldanna. Og hann 
er meistari í því, að hlusta eftir nið 
aldanna. 

Næsta stig nákvæmni Þórbergs 
kemur fram í mannlýsingum hans. 
Þær eru svo vel gerðar og með svo 
miklum veruleikablæ, að manni 
finst, að þarna séu mennirnir lifandi 
komnir. 

Nú mun mörgum ósvinnum í hug 
koma, að ekki sé mikill vandi að 
skrifa mannlýsingar eins og Þór- 
bergur hafi gert þær: svona hafi 
mennirnir verið, þetta hafi þeir gert 
og sagt, og hann hafi ekki þurft ann- 
að en að skrifa þá upp. Slíku hafa 
Islendingar löngum trúað um Is- 



TVEIR MIKLIR ÍSLENSKIR HÖFUNDAR SEXTUGIR 


23 


lendingasögurnar: þær gerðust, 

menn sögðu þær, og seinast skriíaði 
einhver ómerkilegur maður þær 
upp. Nákvæmlega sömu krítík fékk 
Boswell hjá Englendingum, þegar 
hann hafði skrifað ævisögu Dr. 
Johnsons — sem Engilsaxar nú eru 
vanir að kalla bestu ævisögu 1 
heimi —: „Hvaða fífl, sem vera skal 
getur slampast á það að skrifa góða 
bók, ef hann aðeins segir trúlega frá 
því sem hann heyrir og sér“. Ekki 
er nú annar vandinn! Boswell skrif- 
aði sína sögu eftir dagbókum, sem 
hann hélt með það fyrir augum að 
skrifa ævi Johnsons. Þórbergur hef- 
ir líka haldið dagbækur, en varla 
á fyrri árum sínum með það í huga, 
að endurreisa vini sína lifandi og 
dauða úr blaðsíðum þeirra; það var 
ekki fyr en miklu síðar að ritstarfa- 
áráttan náði slíku steinbítstaki á 
honum. 

En til þess að lýsa vinnubrögðum 
hans við mannlýsingar þessar er 
rétt að láta hann sjálfan segja frá: 

„Það kostaði mig mjög mikla fyr- 
irhöfn, erfiði, þolinmæði og óeigin- 
girni með tilliti til peningainntekta 
að gera sögufígúrur mínar þannig 
úr garði, að þær fengju húð og hár 
veruleikans, yrðu það, sem þær eru 
eða voru. Það er ólíkt erfiðara að 
stilla upp á senu lifandi samtíðar- 
manni eða nýlega dánum heldur en 
að setja þar til skoðunar uppdikt- 
aða persónu, gervifígúru. Samtíðar- 
manninn eða hinn nýlega dána hafa 
margir lesendurnir þekkt út og inn. 
Undir stöðugri smásjá þessara mein- 
fýsnu samþekkjenda sinna á sögu- 
persónunni er hinn hjálparlausi höf- 
undur. Ef hann gerir sig beran að 
þeirri yfirsjón, að láta sögupersón- 


una hugsa hugsun, mæla orð, gera 
handtak, sem þeir geta sagt um: 
þannig hugsaði hann ekki, svona 
talaði hann aldrei, þetta hefði hann 
aidrei getað gert, þá er úti um höf- 
undinn sem söguritara, sannleiks- 
vitni og listamann. 

Þegar ég tók mér fyrir hendur að 
konstrúera Tryggva Svörfuð, t. d., 
þá byrjaði ég á því að rifja hann 
nákvæmlega upp fyrir mér og leita 
mér fræðslu um hann alsstaðar þar, 
sem ég náði til. Þar næst fór ég að 
reyna að gera mig eins og hann í 
framan, gerði mig nærsýnan, hermdi 
eftir rödd hans, fékk „köst“ eins og 
hann, stökk upp á stól og hélt ræð- 
ur (tunna var engin til), kastaði mér 
á hrygginn niður í gólfið, spriklaði 
höndum og fótum, æpti, öskraði, 
gargaði o. s. frv., svermaði fyrir ást- 
meyjum hans, en gerði aldrei hitt, 
því að slíkt tilheyrði ekki þessu á- 
standsstigi sögupersónunnar. Alt 
þetta gerði ég ekki aðeins einu sinni 
heldur hvað eftir annað dögum sam- 
an meðan ég var að skrifa þáttinn 
af Tryggva og hreinskrifa aftur og 
aftur. Nokkru síðar vildi svo til, að 
Tryggvi tók sér frí hingað til lands. 
Þá bauð ég honum heim, las fyrir 
honum allan þáttinn, bar sérstak- 
lega undir hann ýms atriði í frá- 
sögn minni og yfirheyrði hann í 
kross og kring um hitt og þetta, sem 
ég þurfti að vita. Að þessu loknu 
hreinskrifaði ég þáttinn ennþá tvisv- 
ar eða þrisvar sinnum“. (Bréf frá 
Þórbergi, 15. okt. 1946). 

Þetta ætti að vera nóg til þess að 
gefa grun um það, hve sannsögu- 
lega og nákvæmlega hann vinnur 
mannlýsingar sínar. 

Sannsögulegar og nákvæmar 



24 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


mannlýsingar. En eru þær þá ekki 
alveg snauðar af skáldskap? Hér á 
ég ekki við skáldskap lífsins sjálfs, 
sem ávalt er til, ef rithöfundurinn 
hefir lag á að sjá hann og sýna hann, 
— og hver efast um, að Þórbergur 
hafi það? Ég á við það hvort Þór- 
bergur hafi sjálfur ort í eyður minn- 
is síns og dagbóka. Er það hugsan- 
legt, að hann muni samtölin í bað- 
stofunni orðrétt eftir meira en þrjá 
tigi ára? Og hvað er það þá hjá 
því, er menn ætluðu að samtöl Is- 
lendingasagna hefðu geymst lítt 
breytt í munnmælum og minni 
manna um þrjár aldir? Og samt — 
margt getur skolast í minni manns 
á skemri tíma en þrjátíu árum. Og 
er það hugsanlegt, að hann muni 
löng eintöl sálarinnar og langar hala- 
rófur hugrenningatengsla? Meiri 
líkur eru til þess að fellibyljir til- 
finninganna hafi loðað honum í 
minni, og hver mundi t. d. efast um 
að hann kynni að muna fyrsta mót 
sitt og elskunnar sinnar, þótt dag- 
bókin beri því ekki annað vitni en 
hin sjö dularfullu orð, sem þar 
standa. En á hinni löngu og ömur- 
legu siglingu um úthaf fyrstu ástar- 
sorgarinnar er loggbók hans stund- 
um nokkuð stuttaraleg, þótt hann 
skrifi langt mál um viðburði dags- 
ins í ævisögunni. Hér er þá a. m. k. 
meira en nægilegt svigrúm fyrir 
skáldskap Þórbergs og er enginn 
kominn til að skera úr því, nema 
hann sjálfur, hvort hann fer með 
staðreyndir minnisins eða með upp- 
dikt skáldlegrar andagiftar. En alt 
ber þetta hinn trúa blæ sannleikans 
og veruleikans á sér, hvort sem það 
er uppdiktað eður eigi. 

í sambandi við sannleikskröfu 


Þórbergs stendur það, að hann er 
miklu opinskárri á bannhelgum 
sviðum en flestir aðrir íslenskir höf- 
undar. Gunnar Gunnarsson segir 
frá því, að þegar Nótt og draumur 
hafi komið út í Danmörku, þá hafi 
ritdómarar þar brugðið sér um 
sjálfsspeglun. Ekki hef ég orðið var 
við að íslenskir ritdómarar hafi 
brugðið Þórbergi því, þrátt fyrir 
miklu meira tilefni, en ekki er ó- 
líkt, að þeir hefðu gert það og meira, 
ef Ofvitinn hefði komið út 1924 eins 
og Bréf til Láru eða 1925 eins og 
Nótt og draumur. Það er hætt við 
því, að margur maðurinn hefði þá 
hneykslast á kapítulanum um „til- 
dragelsið“ í kirkjugarðinum og aðra 
opinská Þórbergs um sjálfan sig og 
félaga sína. Sennilega hefðu menn 
sakað Þórberg um exhibitionism, 
enda hef ég heyrt greinda og smekk- 
vísa menn af eldri kynslóðinni gera 
það. 

Og þetta er í sjálfu sér ekki nema 
eðlilegt, því hér er gengið í berhögg 
við gamla og rótgróna hefð, ekki 
síst á íslandi. Boð Hávamála var: 
Þagalt og hugalt / skyli þjóðans 
barn . . . og opinskáin var dæmd 
ósvinns aðall: Ósnotr maðr / er 
með aldir kemr / þat er best at hann 
þegi. / Engi þat veit / at hann ekki 
kann / nema hann mæli til mart. 
Þetta hefir verið ríkt boðorð í upp- 
eldi hinna íslensku bænda — og hef- 
ir haft sína augljósu kosti. Síðari 
tímar lögðu þá línkind á, að menn 
mættu segja steininum heldur en 
engum. En 19. öldin var heldur eng- 
inn tími játninga, hvorki á íslandi 
né í umhverfi þess. Þótt Boswell, 
hinn skoski, bryti ekki beint í bág 
við bannhelgi 18. og 19. aldar í Eng- 



TVEIR MIKLIR ÍSLENSKIR HÖFUNDAR SEXTUGIR 


25 


landi, þá þótti Macaulay það taka 
út yfir allan þjófabálk, hve opin- 
skár og málugur hann var um sjálf- 
an sig. Honum bauð ekki einu sinni 
við því, að láta sjálfan Dr. Johnson 
gera grín að sér og segja svo frá 
því sjálfur. Þetta var meira en hin 
rammbreska 19. aldar gentlemann- 
lega vandlæting gæti tekið inn syk- 
urlaust. 

En hreinskilni Þórbergs og opin- 
ská er geysimikilsverð fyrir þá sök, 
að hún gerir honum fært að draga 
allar sálarlífs- og mannlýsingar með 
fyllri, sterkari og sannari litum. 
Hún leyfir honum að hrósa sjálf- 
um sér með berum orðum, þegar 
honum finst sjálfum hann vera 
hróssins verður, en líka að draga 
dár að sjálfum sér, þegar honum 
býður svo við að horfa. Og hún er 
mjög mikilsverð til þess að besti 
kostur Þórbergs, húmorinn, fái að 
njóta sín. 

Af fáu höfum vér íslendingar ver- 
ið fátækari en húmoristum, enda 
hefir ekki verið mulið undir þá á 
íslandi, þótt eigi hafi þar skort jarð- 
veg fyrir níðskáld og ádeilumenn. 
Efnaleysi og alvarlegur aldarandi 
hefir kippt vexti úr húmoristunum 
heima, en aftur á móti hefir hinn 
landlægi engilsaxneski húmor lyft 
undir þá Káinn og Guttorm J. Gutt- 
ormsson vestan hafsins. Gröndal var 
að vísu mikill húmoristi, en þess 
gætti minna, þegar hann kom að 
sjálfum sér: menn beri Dægrdvöl 
saman við Heljarslóðarorustu. 

En — eins og Káinn — er Þórberg- 
ur húmoristi hvort sem hann skrifar 
um sjálfan sig eða aðra, og ekkert 
síður þá er hann lýsir sjálfum sér. Og 
svo góðlátleg er gletni hans, að þótt 


hann snuddi við býsna viðkvæmum 
einkamálum vina sinna og kunn- 
ingja, þá hefir það aldrei heyrst, 
að nokkur þeirra hafi kvartað und- 
an meðferðinni. 

Sennilega hefir Þórbergi verið sú 
gáfa í blóð borin að geta á auga- 
bragði haft endaskipti á alvarlegri 
og hversdagslegri veröld og snúið 
henni í fáránlega og mjög svo ó- 
hversdagslega hlátursheima. Ef til 
vill stendur tvískinnungurinn í skap- 
gerð hans í sambandi við þessa gáfu. 
En hvernig sem því er farið, þá hef- 
ir þessi tvískinnungur haft mikil 
áhrif til að þroska kýmnigáfu hans 
og húmor. Upprunalegasta og sterk- 
asta þáttinn í skapgerð Þórbergs 
hygg ég vera vísindamensku hans, 
eftirsókn hans eftir þekkingu og 
speki. Þessi þekkingarþrá hafði tögl 
og hagldir í barnæsku Þórbergs, en 
varð nokkuð að láta í minni pok- 
ann, eftir að hann endurfæddist til 
kvennaástar og skáldskapar við 
heillandi tóna þjóðvísunnar: „Til 
austurheims vil ég halda“. Þá gerð- 
ist hann rómantískur lýríkari. En 
af stríðinu milli þessara pótentáta, 
skáldsins og vísindamannsins, spratt 
eigi 'svo lítið af hinum kynlegu og 
frumlegu uppreistarljóðum Þór- 
bergs, fyrir utan mörg turniment 
á sviði sálarlífsins, sem fylla marg- 
ar blaðsíður Ofvitans með skemti- 
legu efni. En bæði vísindamaðurinn 
og skáldið áttu í sífeldu stríði við 
Þórbergs verra mann, skítkokkinn 
af skútunni, en þeirri sálarstyrjöld 
var enn ólokið, þegar Ofvitinn var 
allur. Með árunum breyttist vísinda- 
maðurinn í austrænan speking, 
hinn austræni spekingur í sósíal- 
ista, sósíalistinn í Esperantista, sem 
boðar eina tungu á einum hnetti. 



26 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Svo hátt óx Þórbergur upp úr Suð- 
ursveitamensku og hreppapólitík Is- 
lands. 

En eftir að spekingurinn hafði 
vaxið á legg, breyttist hann altaf við 
og við í eldi spúandi spámann. Raust 
þessa spámanns kvað fyrst við í 
Bréfi til Láru, en síðan hefir hún 
altaf hljómað við og við í pólitísk- 
um ritum Þórbergs og ádeilugrein- 
um. Hinsvegar hafa skáldið og vís- 
indamaðurinn yfirtökin í Ofvitan- 
um og í Ævisögu sr. Árna. En hvað 
er um afdrif skítkokksins? Vera má 
að Þórbergur hafi gengið af honum 
dauðum, nema svo sé, að aukinn 
vafi á nytsemi boðskaparins sé af 
þeim gamla toga spunninn. Því Þór- 
bergur um sextugt er ekki útaf eins 
viss um sigurmátt spekinnar, eins 
og hann var á þrítugsaldri. 

En ekki vill hann þó með neinu 
móti efast um drauminn um bjarta 
framtíð mannkynsins. Eins og Gunn- 
ar er hann viss um að þúsund ára 
ríkið muni koma. 

Um stíl Ofvitans skal hér ekkert 
sagt, þótt það væri efni í langt mál. 
Aðeins skal á það bent, að Þórberg- 
ur hefir skrifað tvo merkilega rit- 
dóma, eða réttara sagt greinar um 
tvö rit, sem hann kryfur eftir sín- 
um eigin ritreglum og stílreglum, 
og má mjög mikið gagn hafa af 
þeim til þess að dæma rit Þórbergs 
sjálfs. Þessar greinar eru: „Theó- 
dór Friðriksson: 1 verum, „Tímarit 
Máls og Menningar 1941, 148—68 og 
„Einum kennt — öðrum bent. Lagt 
út af Hornstrendingabók Þorleifs 
Bjarnasonar 11 , Helgafell 1944, III, 
196—222. 

Skyld Ofvitanum var Edda Þór- 
bergs Þórðarsonar (1941), ný útgáfa 
Ijóða hans og vísna með nákvæm- 


um skýringum hans sjálfs á upp- 
runa þeirra. Bók þessa ritaði Þór- 
bergur „skáldum órum“, eins og 
Snorri sína Eddu, ekki til þess að 
skýra uppruna skáldamáls og kenn- 
inga eins og hann, heldur til þess 
að rekja upptök kvæðanna til at- 
burða í sálarlífi, umhverfi og aldar- 
hætti höfundar. „Hún (bókin) kenn- 
ir skáldum órum, að sérhvert ljóð 
er aðeins stuttur þáttur í langri 
keðju atburða og verður aldrei skil- 
ið til hlítar, nema frásagnir af at- 
burðunum fylgi ljóðinu á bók“. 

Það hygg ég, að fleiri hinna meiri 
háttar skálda mundu ýfast við þess- 
ari kenningu og segja, að kvæði 
ættu að vera sjálfum sér nóg. Hitt 
er þó jafnljóst, að tækifærisskáld, 
eins og Káinn og Páll Ólafsson, 
hefðu gott af svona útgáfum. Samt 
gaf Káinn út Kviðlinga sína skýr- 
ingalaust, og sýnir það, hve erfitt 
var samtíðarmönnum Þórbergs að 
rísa gegn þessari tísku. En alt frá 
fornöld hefir það þó verið siður að 
rita og prenta tækifærisstökur og 
lausavísur með sögninni sem þeim 
fylgdi. 

Af útlendum mönnum má nefna 
tvo, og þá ekki af lakari endanum, 
sem hafa látið sér sæma að fara 
með ljóð sín á sama hátt. Dante 
notar aðferðina í sinni frægu Vita 
nuova til að skýra upptök ásta- 
kvæða sinna til Beatrice. Karl 
Shapiro, frægt amerískt nútíma- 
skáld og prófessor við Johns Hop- 
kins Háskólann í Baltimore, gaf eitt 
kvæði sitt út með þessum hætti — 
fyrir lærisveina sína, hin upprenn- 
andi skáld hér. Shapiro hefir líka 
nefnt fyrir mér annað amerískt 
skáld, Allen Tate, er svo hafi gefið 
út kvæði sitt „Ode to the Confeder- 



TVEIR MIKLIR ÍSLENSKIR HÖFUNDAR SEXTUGIR 


27 


ate Dead“, ennfremur að í undir- 
búningi væri ljóðasafn ýmissa gef- 
. ið út á þenna hátt. 

Ekki lætur Þórbergur annars 
mikið yfir þessum ljóðum sínum, 
enda eru þau víst ekki öll merki- 
leg. Þó má ekki gleyma því, að þar 
sem honum tekst upp, þá vinnur 
hann í þeim sama verk fyrir íslenska 
ljóðagerð, sem hinn frægi Nóbels- 
verðlaunamaður T. S. Eliot og fé- 
lagar hans gerðu fyrir engilsaxnesk- 
an kveðskap, en það var uppreisn 
gegn stöðnuðu formi; realismi í 
ljóði í stað rómantíkur, bersögli í 
stað áferðarfagurs yfirdrepsskapar, 
daglegt mál í stað skáldamáls, hvers- 
dagsleg í stað háfleygra yrkisefna. 
Og ekki munaði miklu á tímanum, 
þegar þessi uppreist gerðist á Is- 
landi (1915) og í heimi Engilsaxa, 
þótt hvorugir vissu af öðrum. 

Annars gat Þórbergur ort vel í 
gömlum stíl, þegar hann vildi það 
við hafa, — t. d. þegar honum lá á 
að yrkja til kærustunnar sinnar, 
sem ekki var með á þessum nýmóð- 
ins nótum hans. 

Eftir þessa skemtilegu Eddu- 
útgáfu sína vendi Þórbergur sínu 
kvæði í kross og skrifaði nú tvær 
mjög svo ómateríalistiskar og ó- 
kommúnistískar bækur um anda- 
og draugatrú: Indriða miðil (að 
mestu eftir sögnum Brynjólfs org- 
anista Þorlákssonar, (1942) og Við- 
fjarðarundrin (1943). 

Það var Indriði miðill, sem árið 
1905 setti, fyrst Reykjavík og síðan 
alt landið á annan endann með mið- 
ilskúnstum þeim og kraftaverk- 
um, er leikin voru í sambandi við 
hann, að þeim tilraunamönnunum 
E. H. Kvaran, sr. Haraldi Níelssyni, 
-Guðmundi lækni Hannessyni, o. fl. 


o. fl. áheyrandi, áþreifandi og ásjá- 
andi. Svo mikið líf var í Indriða 
þessum — sem þeir tilraunamenn 
víst með réttu töldu einn hinn mesta 
miðil sem sögur fóru af — að and- 
arnir töluðu eigi aðeins í gegn um 
hann, heldur sýndu sig og í ýms- 
um myndum, gerðu sig áþreifan- 
lega, fluttu þungavöru eins og org- 
elið, sem Brynjólfur sat við, upp 
undir loft í húsinu, og transporter- 
uðu að lokum Indriða sjálfum úr 
einu húsi í annað. Frásögn þeirra 
Brynjólfs og Þórbergs af þessum 
undrum öllum er bæði spennandi 
sem draugasaga, enda það eina sem 
ritað hefir verið í bókarformi um 
þessa reimleika, sem urðu svo stór- 
merkilegir í menningarsögu íslands. 

Viðfjarðarundrin hafa það sér til 
ágætis, að þar er sögð saga drauga- 
gangs á bæ einum um samfleytt 
þriggja alda skeið eða meir. Telur 
Þórbergur slíka kroníkubók ein- 
stæða í draugasagnasöfnum lands- 
ins, og má það satt vera. Nálega 
helmingur bókarinnar fjallar um 
Viðfjarðar-Skottu, og mættu ókunn- 
ugir ætla að hún hefði borið ægis- 
hjálm yfir draugunum í Viðfirði. Og 
það gerir hún að vísu, en ekki vegna 
þess að hún sé afturganga, því þetta 
er spil-lifandi telpa, bróður-dóttur- 
dóttir Dr. Björns frá Viðfirði, og 
mjög í ætt hans um greind og gáf- 
ur. En það er einróma álit þeirra 
er vit hafa á, að betri mannlýsingu, 
hafi Þórbergur ekki fært í letur en 
söguna um Viðfjarðar-Skottu þessa. 

Aðrar þjóðsögur í bókarformi mun 
Þórbergur ekki hafa birt á þessum 
árum. En 1939 kom út eftir hann 
flokkur þjóðsagna í Fálkanum 
(7. apr.—1. des.). 

Einhverntíma á þessum árum hef- 



28 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


ir Þórbergur farið að leggja lag sitt 
við mann, sem gárungarnir kölluðu 
jafn-lyginn og Þórbergur var trú- 
gjarn: Sr. Árna Þórarinsson frá 
Staðarhrauni á Snæfellsnesi. 
Stjörnumeistarar nútímans ætla, að 
sólkerfið, sem jörð vor er hluti af, 
hafi myndast við árekstur tveggja 
stjarna, eða sólina. Neistaflugið, 
sem af þeim hrökk, varð að plánet- 
um sólkerfis vors. 

Þegar lygnasta manni landsins 
sló saman við trúgjarnasta mann 
landsins, þá varð af því neistaflug 
ólítið: heilar fjórar bækur af ævi- 
sögu sr. Árna, og munu þó tvær 
enn vera ófullgerðar í afli Þórbergs. 
Þær sem komnar eru heita: Fagurt 
mannlíf (1945), t Sálarháska (1946), 
Hjá vondu fólki (1947), og Á Snæ- 
fellsnesi (1948). 

Lygnasti maður landsins og trú- 
gjarnasti maður landsins! Satt er 
það, að ekki bera þessi orð ljóma of 
mikillar virðingar fyrir þessum heið- 
ursmönnum, enda er fátt trúlegra 
en að þau eigi kyn sitt að rekja til 
manna, er eigi áttu í fullu tré við 
þessa einkennilegu andans jötna, en 
reyndu þó að klóra í bakkann til 
að jafna hlutföllin. 

Hinu ber þó síst að neita, að margt 
segir sr. Árni ótrúlegt af sér og sam- 
tíðarmönnum sínum. Þótt hann ætti 
því láni að fagna að fæðast inn í 
hið fagra mannlíf í Árnessýslu og 
alast þar upp í Guðsótta og góðum 
siðum, þá er kristileg auðmýkt við 
fyrsta álit ekki áberandi kostur í 
fari hans. Hann er t. d. als ófeiminn 
við að segja það fullum fetum, að 
hann muni vera eini maður ekki 
aðeins á íslandi heldur í veröld 
allri(!) sem kunni að ala upp börn. 


Lærðum læknum skákar hann með 
því að kunna óbrigð ráð við lungna- 
bólgu og taugaveiki: hann læknar 
þessar lurður á réttum þrem tím- 
um. Ekki feilar hann heldur fyrir 
sér, að kalla þá Snæfellinga, sókn- 
arbörn sín, vont fólk, en hann kenn- 
ir það uppeldi þeirra. í Árnessýslu 
var gott fólk, af því að byrjað var 
að berja börnin til hlýðni, þegar 
þau voru hálfs árs. Snæfellingar 
höfðu ekki fengið þessarar uppeldis- 
listar, heldur létu börnin bala fyrir 
sér í sjálfræði. En þótt sr. Árni 
virðist þannig með köflum vera 
helst til ókristilega dreissugur og 
dómgjarn, þá vantar hann hvorki 
Guðsótta né trú á mátt Drottins. 

Frá barnæsku komst hann á lag 
með það að biðja Drottinn að vera 
sér innan handar — en bænheyrsl- 
an lét sjaldan lengi standa á sér. 
Því er það, að þegar sr. Árni segir 
kraftaverkasögur af sér eða öðrum, 
þá er slíkt gert Guði til dýrðar ekki 
síður en sjálfum honum til hróss — 
þótt ópostullegri samtíð hans kunni 
að sjást yfir það. Frá sjónarmiði sr. 
Árna er ævi hans kraftaverkasaga 
frá upphafi til enda, og eitt herlegt 
dæmi um dýrð Drottins. 

Því má heldur ekki gleyma, að 
eftir þessu sjónarmiði valdi hann 
vini sína. Því lýsir hann vinnukon- 
unni og vatnskerlingunni Signýju 
Sigmundsdóttur, — sem var sann- 
heilög kona í trú og líferni — eigi 
síður en stórskáldinu Einari Bene- 
diktssyni, sem líka var einlægur 
trúmaður, þótt líferni hans brysti 
kannske stundum eitthvað á hei- 
lagleik Signýjar. Og af sömu ástæðu 
telur hann ljósmóðurina og spákon- 
una Kristínu í Skógarnesi — þótt 




TVEIR MIKLIR ISLENSKIR HÖFUNDAR SEXTUGIR 


29 


Snæfellsk væri — merkustu konu, 
sem hann hafi nokkurn tíma þekkt. 

Fjarri fer þó því, að sr. Árni hafi 
lagt lag sitt eingöngu við helga 
menn, stórskáld og spámenn. Þvert 
á móti hefir mannblendni hans ver- 
ið svo mikil og farið svo lítið í mann- 
greinarálit, að manni virðist hann 
engum hafa gleymt og engum leyft 
undan að ganga þeirra manna, er 
hann hafði einu sinni kynst á sinni 
löngu lífsleið. En í þeim hóp er 
margur kynlegur kvistur, — þótt 
ekki sé nema þeir félagarnir Símon 
Dalaskáld og Gvendur dúllari, 
frændi sr. Árna og dr. Jóns biskups, 
— en líka margur heiðurs- og 
dándismaður, svo ekki sé annar 
nefndur en skörungurinn Magnús 
Andrésson, afi hans. 

En í þessum punkti eru þeir sr. 
Árni og Þórbergur eins: báðir eru 
jafn sólgnir í lífið sjálft í öllum þess 
undarlegu myndum. Gvendur dúll- 
ari og sr. Árni sjálfur eru báðir séní 
af því sauðahúsi, sem Þórbergur var 
á þönum eftir, á duggarabandsárum 
sínum, svo sem sjá má af íslenskum 
aðli. 

En — hve mikið á nú Þórbergur í 
þessum bókum og hve mikið sr. Árni 
sjálfur? 

Ég var svo lánsamur að kynnast 
sr. Árna lítils háttar, en þó sú kynn- 
ing væri stutt, var hún nóg til þess 
að sannfæra mig um það, að í þess- 
um bókum er sr. Árni lifandi kom- 


Það kemur að vísu fyrir, að Þór- 
bergur bæti við sögu sr. Árna at- 
riðum frá eigin brjósti eða eftir 
öðrum heimildum (svo t. d. í þátt- 
unum af Guðmundi dúllara og 
Signýju hinni helgu). En langoftast 
þræðir Þórbergur sögur sr. Árna og 
stíl — og einmitt í þessum trúnaði 
við fyrirmyndina — hér sem í Of- 
vitanum — kemur fram meistarinn 
hjá Þórbergi. Hver annar en hann 
hefði getað skrifað 4—6 binda ævi- 
sögu upp eftir öðrum manni, án 
þess að blanda sínum stíleinkenn- 
um — svo nokkru nemi — saman 
við söguna? 

☆ 

Viðbætir (úr bréfi) 

Kæri Gísli: — Þegar ég sendi þér 
greinina um Þórberg, hafði ég ekki 
við hendina nema I.—II. af ævisögu 
séra Árna. Nú hef ég fengið eigi 
aðeins III.—IV. sem ég hafði séð og 
nefni í greininni, heldur líka V. bók- 
ina, sem ber titilinn Með eilífðar- 
verum og kom út í Rvík 1949. Eins 
og nafnið bendir til er þetta bindi 
alt um dulræna reynslu séra Árna 
sjálfs og þeirra, er hann átti saman 
við að sælda eða hafði spurnir af, 
einkum á Snæfellsnesi. Er þetta hin 
skemtilegasta bók og hin fróðleg- 
asta fyrir þá, sem á annað líf trúa, 
en líka fyrir þá sem gaman hafa 
af þjóðsögum. 


mn. 


St. E. 



Týnda kynslóðin 


Er deyr in unga kynslóð frjáls og fríð, 
á fyrstu manndóms tíð, 
með orku og æskuglóð — 
þinn aldur grát, en syng þeim förnu ljóð. 

Því æskan hefir ein þann töfrakraft, 
af elli að leysa haft, 
að tendra gleymda glóð, 
sem gengna tímans falin lá í hlóð. 

Er kulna tekur hjartans heita blys 
við hinstu nætur ris, 
þeir öldnu njóta af 

þeim yl, er ljós hins nýrra lífs þeim gaf. 

En sjá, það hvarf, og autt er eftir skarð, 
og urið mannlífs barð; 
og hismi eitt og hjóm 
sá hlynur, sem að fyr bar lauf og blóm. 

Því aldrei dagur aftur rennur þeim — 
með ilm og lit og hreim — 
sem liggja lágt í svörð 
og litað blóði hafa móður jörð. 

Ó, móðir, systir, ástmey, eiginvíf, 
með eyddra vona líf, 
sem fellið falslaus tár 
við freðin höf, við Babýlonar ár, 

og öldnu feður — syngið sorgar óð 
þeim sæg á heljarslóð, 
sem gjafir lífsins galt 
með gjöf síns eigin lífs, og misti alt. 

Gísli Jónsson 



Staldrað við veginn 


Einu sinni, endur fyrir löngu, 
fórum við hjónin á skemtifund, sem 
félag íslenskra stúdenta í Winnipeg 
hafði á einhverjum stað hér í horg- 
inni. 1 fylgd með okkur var Kristinn 
skáld Stefáns- 
son og kona 
hans. Á þess- 
ari samkomu 
hafði ungur 
íslenskur 
náms maður 
erindi um 
íslenskt skáld 
og ljóð hans. 

Ekki get ég 
nú sagt að ég 
muni nokkuð 
af því, er er- 
indið flutti, 
en á heimleið- 
inni var það 
rætt, eins og 
gengur. Ég 
man aðeins 
það, að Krist- 
inn svaraði 
einhver j um 
m e ð þessum 
orðum: „Trúið mér, við eigum eftir 
að heyra eitthvað fleira frá þessum 
náunga seinna“. 

Síðan eru liðin fleiri ár en ég kæri 
mig um að telja. Tíminn flýgur, seg- 
ir algengt máltæki; sem minnir á 
fugl. Ætti ég að mála táknmynd af 
tímanum og kynni að halda á bursta, 
myndi ég mála elfi, með breytilegu 
landslagi á báða bakka, en hvergi 
eygjanlegt til uppsprettu eða óss. 


Já, það var nú þá, segjum við 
karlarnir. 

Vel getur verið, að þessi ungi 
maður hafi bráðlega gert ýmislegt 
það, sem vakti eftirtekt þeirra er 

v e 1 vakandi 
voru. En á 
þeim árum, 
eins og reynd- 
ar oftast á 
langri æ v i, 
var nefið á 
mér svo límt 
v i ð hverfi- 
steininn, a ð 
svo margt og 
margt fór 
framhjá mér. 

Seinna var 
Þjóðræknisfé- 
lagið stofnað, 
og ég dreginn 
inn í f r a m- 
k v æ m d a r- 
n e f n d þess. 
Þá var þessi 
maður full- 
o r ð i n n o g 
önnum kafinn 
sveitalæknir. Flestir munu renna 
grun í, að ævi þeirra er sjaldan gull 
eða grænir skógar. Þeir mega sjaldn- 
ast um frjálst höfuð strjúka; þeir 
eru oftast á ferð, jafnt um nætur 
sem daga, ýmist að leitast við að 
lina kvalir hinna hrjáðu og þjáðu, 
eða þá að hjálpa einhverjum óvit- 
anum inn í veröldina. Er þá hætt 
við, að skógarnir myrkvist og gullið 
verði eftir í götunni — hætt við, að 



Dr. J. P. Pálsson 



32 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


, skrípitröll“ lífsbaráttunnar nái 
sterkara haldi á annríkum huga en 
„skógar hugmynda". En hér fór 
nokkuð á annan veg. Tímarit Þjóð- 
rseknisfélagsins hafði ekki lengi ver- 
ið á fótum, þegar þar fóru að birt- 
ast ritgerðir, sögur og leikir eftir 
Jóhannes P. Pálsson. Og þegar 
skáldið Þ. Þ. Þorsteinsson skömmu 
síðar fór að gefa út ritið „Sögu“, 
komu þar ýmist leikir, sögur eða 
ævintýri. Als hafa verið í þessum 
tveimur ritum í milli tuttugu og 
þrjátíu atriði ýmiss efnis eftir Jó- 
hannes. Með þessu er þó ekki alt 
talið, því blöðin hafa tíðum flutt 
raddir frá honum um málefni dags- 
ins og fleira, því hann lætur sér 
engin mannfélagsmál óviðkomandi. 

Þegar „Veislan mikla“ kom og 
síðar „Vartan“ og fleira sams- 
konar, hlógum við dátt og sögð- 
um hver við annan: Hér hafa 
nýjum háðfugli sprottið væng- 
ir. — Veislan mikla er ný mynd 
af dæmisögunni um Brúðkaups- 
klæðin. Frægum rithöfundi er 
haldið veglegt gestaboð. Hann kem- 
ur samt aldrei til boðsins, svo vitan- 
legt sé. En á meðal boðsgestanna er 
karlugla, sem allir þekkja, og ekki 
í veisluklæðum. Honum er því neit- 
að um inngöngu. Engum hafði dott- 
ið til hugar, að þessi hversdags- 
klæddi maður og rithöfundurinn 
frægi, sem skrifað hafði með dular- 
nafni, væri einn og sami maðurinn. 
Vartan er, að mig minnir, um spá- 
dóm þess efnis, að á meðal mann- 
anna eigi spámaður mikill upp að 
rísa, og eigi hann að þekkjast af 
vörtu á nefinu. Þá fóru allir að 
þreifa á nefinu á sér, en enginn fann 
vörtuna. Um það bil, að landarnir 
fóru smátt og smátt að réttast úr 


kútnum og taka sér skemtitúra, 
varð um tíma úr því faraldur, að 
blöðin flyttu ferðasögur. Sögðu gár- 
ungarnir, að varla færi nokkur svo 
á náðhúsið, að hann ekki skrifaði 
ferðasögu. Þá skrifar Jóhannes hina 
frægu ferðabók „Hnausaför mín‘\ 
sem gerði útaf við ferðasögur svo 
árum skifti á eftir. 

Svo koma alvarlegar stoltar sög- 
ur, eins og Álfur á Borg, sem enginn 
hló að, og viðkvæmar og innilegar 
sögur, svo sem „Ása í Sólheimum“ 
og löngu síðar „Hátt og lágt“, sem 
hafa snortið mig meira en flest ann- 
að, sem úr hans penna hefir dropið. 
Ekki hlógum við heldur að symból- 
isku leikjunum „Gunnbjarnarsker 
hið nýja“, þar sem ríkið, kirkjan, 
auðurinn, tískan og velsæmin leggj- 
ast á eitt, að stúta sannleikanum, 
klæða hann í föt lýginnar, svívirða 
hann og leggja hann í gegn sverði. 
En hann einn lifir þetta alt, þó allir 
aðrir tortímist, — eða þá „Svarti 
stóllinn“, þar sem listmálarinn fórn- 
ar öllu því, sem honum er kærast 
fyrir list sína. „Nú ætla ég mér að 
mála listaverk. Ég er nógu lengi bú- 
inn að kitla mannshjartað. Nú ætla 
ég að grípa um það og kreista það, 
þangað til augun fljóta í tárum — 
segir málarinn, með öllum þeim 
hryllilegu afleiðingum, sem leiddar 
eru í ljós í leikslok. En í „Lukt- 
ar dyr“ bera ástin og mannúðin 
hærri hlut yfir frægðarorði og sköp- 
unarþörf frægrar skáldkonu. Ekki 
má heldur ganga framhjá leiknum 
„Okkar á milli“, sem er átakanlega 
vel dregin mynd úr stríðinu eða 
öllu heldur afleiðingum þess. 

Jóhannes er umfram alt húman- 
isti í öllu sem hann skrifar. Hann 
fyllist réttlátri reiði yfir því, sem 




STALDRAÐ VIÐ VEGINN 


aflaga fer í heiminum, og langar 
til að lagfæra það. En hann er líka 
idealisti, sem sjá má af sumum 
greinum hans, og ekki síst leiknum 
„Fjóluhvammur“. Hann bar í hjarta 
barnslega þrá og ást til föðurlands- 
ins og átthaganna. Einn góðan veð- 
urdag tók hann svo saman pjönkur 
sínar og fór heim. En, eins og stend- 
ur í söngvísunni, „æskan var braut 
og blómin dauð, og borgirnar hrund- 
ar og löndin auð“. Fjöllin voru lægri 
en ímyndunin hafði skapað þau, 
berurjóðrið — túnið og skeljafjaran, 
höfðu mist dýrðarljóma barnsminn- 
inganna, og í landinu hafði alist upp 
ný kynslóð, „sem engin deili vissi á 
Jósef“. Svona fer fyrir skáldunum, 
sem lifa í rómantískum hillinga- 
bjarma fortíðarminninganna. 

Síðan hefir flest, er Jóhannes hef- 
ir skrifað, verið róttækara eðlis. 
Getur sjálfsagt ekki hjá því farið, 
að sumt af því verði talið undir 
það, sem nú á dögum kallast áróður. 
En rithöfundar nútímans sleppa 
ekki eins auðveldlega með það, að 
fljúga fyrir ofan skýin eða að stinga 
höfðinu ofan í sandinn, eins og áður 
fyr. Vinur hans, Jóhann Magnús 
Bjarnason, stóðst ekki dægurþrasið, 
og tók því upp á því, að leita uppi 
alla hina „týndu sauði af húsi Isra- 
els“ — alla týndu og dreifðu Islend- 
ingana, láta þá finnast eða stinga 
upp höfði á ólíklegustu stöðum ver- 
aldarinnar, og gæða þá svo að segja 
yfirnáttúrlegum gáfum, hreysti eða 
göfuglyndi, til að sýna, að aðals- 
merki hins norræna eðlis, konungs- 
lundin, hverfi aldrei, hvernig svo 


33 

sem á stendur. Þessháttar getur oft 
verið skemtilegt aflestrar, en það 
snertir óendanlega lítið og skýrir 
enn minna hinar margþættu gátur 
daglegs lífs. 

Það var hvorki ætlun mín, að rita 
ævisögu né bókmentalegt yfirlit 
yfir verk þessa vinar míns. Til- 
gangurinn var aðeins sá, að staldra 
fáein augnablik við veginn og lofa 
lesendum Tímaritsins, sem aldrei 
hafa séð hann augliti til auglitis, 
að sjá framan í hann á mynd; og 
til skilningsauka skal þess getið, að 
myndin er gerð eftir olíumálverki, 
sem Haukur Stefánsson málaði á 
Akureyri veturinn 1936. 

Nú er Jóhannes Pálsson sestur í 
helgan stein. Það er að segja: Hann 
er hættur að hafa talsímann við 
rúmstokkinn um miðjar nætur, 
hann er hættur að fleygja frá sér 
pennanum í miðri setningu að degi 
eða kvöldi til, til að sinna kvöðum 
kvellisjúkra manna eða kvenna. En 
hann hugsar og starfar því meira á 
öðrum sviðum. 

I fyrra sumar, þegar „höfðinginn 
við hafið“ keyrði mig og bróður 
minn um hin „hvelfdu skógargöng“ 
Vancouvereyjar út í dalverpið fagra 
til þeirra hjóna, Sigríðar og Jóhann- 
esar, kom hann á móti okkur hvít- 
klæddur eins og engill, og glaður 
og brosandi eins og satýr, og virtist 
mér hann hafa kastað að fullu þeirri 
aðkenningu af ellibelg, sem árin og 
önn daganna höfðu verið að leitast 
við að draga honum yfir höfuð. 

G. J. 



Frá ýmsum áttum 

Smásögur eftir ’J. P. Pálsson 


VIÐ FJÓRMENNINGAR 


Viss tímarit í einum lestrarsal 
bókasafnsins, áttu aðalþáttinn í því, 
að við kynntumst hver öðrum. Eít- 
ir að sitja þar nokkrum sinnum við 
lestur, varð okkur ljóst, að við lás- 
um sömu tímaritin og fylgdumst 
með því, sem vissir rithöfundar 
lögðu til þeirra heimsmála, sem 
efst voru á dagskrá. Lestrarsalir eru 
fremur óhentugir staðir, til að kynn- 
ast fólki; því þar skal eilíf þögn 
ríkja; og verði manni á að tala upp- 
hátt, gerist sá hinn sami skotspónn 
óteljandi, stingandi augna. Það var 
þegar út kom á götuna, að við sætt- 
um lagi að kynnast og hafa tal hver 
af öðrum. 

Þó Vesturland Ameríku sé víð- 
áttumikið, er það ekkert óvanalegt, 
að rekast á fólk úr öðru landshorni, 
sem maður hafði þekkt fyrir löngu 
síðan, en var þó fallið úr minni. 
Sú varð raunin á, um tvo þessara 
þriggja nýkunningja minna. Þann 
þriðja kannaðist ég ekki við. Hafði 
hann verið skólastjóri hér í borg- 
inni um fjölda mörg ár, en var hætt- 
ur því starfi; og eins og við hinir 
hafðist ekkert að, nema njóta elli- 
áranna í eins mikilli ró og heimur- 
inn leyfir. 

Hinum tveim kom ég ekki fyrir 
mig, fyrr en ég hafði haft tal af 
þeim. Annar var gamall farandsali, 
og höfðum við, á yngri árum, oft 
rekist hvor á annan. Ég áttaði mig 


brátt á hver maðurinn var. Minnt- 
ist þess, að hann var bókhneigður, 
frjálslyndur í skoðunum og vel að 
sér um margt. En það mun fágætt 
um menn í hans stöðu. 

Þriðji maðurinn hafði eitt sinn 
verið sjúklingur minn. Hefði ég að 
líkindum kannast við hann, ef hann 
hefði verið eins óhreinn og luraleg- 
ur, eins og þegar ég var fenginn til 
að vitja hans. Ekki hafði þó fund- 
um okkar borið saman utan í það 
eina skifti. En í þorpinu var nafn 
hans, eða réttara sagt uppnefni, á 
hvers manns vörum. Því þar var 
hann jafnfrægur fyrir sögur sínar, 
eins og Kristján Geiteyingur, á 
smábandsárum Islendinga í Win- 
nipeg. Eftir sögusögn hans, hafði 
hann flækst um öll höf og heims- 
álfur og ratað 1 óteljandi ævintýri 
bæði á sjó og landi. Og þó eng- 
inn legði trúnað á sögur hans, höfðu 
menn gaman af þeim. Flest ævin- 
týrin áttu að hafa gerst hinum meg- 
in á hnettinum og var því enginn 
kominn til að segja um, hvort þau 
væru sönn eða login. Sú eina sönn- 
un, sem menn þóttust hafa fyrir 
skröksemi hans og ýkjum var sú, 
að heil mannsævi hrökk ekki að 
hálfu til siglinga hans og afreks- 
verka. Viljandi eða óviljandi sagði 
hann frá, hversu lengi hann sigldi 
með þessum og hinum skipstjóran- 
um, eða hafði landvist á milli sigl- 



FRÁ ÝMSUM ÁTTUM 


inganna. Og væri farið eftir þeirri 
sögusögn hans, hlaut karlinn að vera 
undir það tvö hundruð ára gamall. 
Þrátt fyrir þetta sóttist fólkt eftir 
að hlusta á sögur hans, sér í lagi 
unglingarnir, sem kölluðu hann 
Sinbað. 

Þegar mín var vitjað til hans 
bjó hann einn í kofaskrífli í sand- 
hólunum við norður-kvísl Saskatc- 
hewan fljótsins. Sagt var að hann 
vildi ekki vera upp á aðra kominn, 
og tæki fálega greiða og gjöfum. 
Sinbað var því fráleitt hýr í horn 
að taka, við heimsókn mína, sem 
gerð var án hans vitundar og vilja. 
Var hann þá illa haldinn af svæs- 
inni andarteppu. Hafði ekki getað 
lagt sig út af í tvo sólarhringa, og 
hýmdi í stól allan þann tíma. Eftir 
holdgjöf af epinefrin, létti honum 
von bráðar, svo að hann varð vei 
málhress og komst á kreik. Mér 
hraus hugur við ástandi og ástæðum 
mannsins, og að vita hann þarna 
einmana og alslausan. Þóttist viss 
um að kvilli hans stafaði af blóm- 
dufti illgresis, sem óx í kringum kof- 
ann og er algengt á sléttunni; og 
réði honum því til að flytja úr hér- 
aðinu og setjast að í borg. — Og 
áður en nokkurn varði, var Sinbað 
allur á burt. Enginn vissi hvar hann 
var niðurkominn; og hann var fyr- 
ir löngu fallinn mér úr minni, þeg- 
ar ég rakst á hann í lestrarsal bóka- 
safnsins. Bersýnilega var hann enn 
fátækur. En þó föt hans væru slit- 
in og snjáð, var hann nú hreinn og 
rakaður og laus andarteppunnar; og 
að öllu leyti ólíkur sjúklingnum, 
sem ég vitjaði í sandhólunum í 
Saskatchewan. Aldrei varð ég þess 


35 

vís, hvar hann bjó í borginni. Ræð- 
inn var Sinbað og vel að sér; en þó 
hann hefði frá mörgu að segja, 
minntist hann aldrei á hag sinn. 

Þannig drógst þá til, að við urð- 
um kunningjar — kennarinn, far- 
andsalinn, Sinbað og ég. Og ekki 
leið á löngu að við mæltum okkur 
mót, að kvöldi til, þar sem við gæt- 
um rabbað saman í næði. Oftast 
komum við saman á heimili kenn- 
arans eða farandsalans, því hús 
þeirra voru rúmgóð. Þar sátum við 
oft og spjölluðum fram á nótt. Sin- 
bað var frábitinn því, að rökræða 
nokkurt málefni. í stað þess var 
hann ætíð reiðubúinn að vitna til 
reynslu sinnar, ímyndaðrar eða 
raunverulegrar, og varð tilvitnun 
hans vanalega að sögu. Þannig kom 
hann okkur hinum til; og er mér ó- 
ljóst hversu mikið sannleiksgildi 
þessi heilaspuni okkar hefir að 
geyma. Hitt er víst að hann stytti 
okkur stundir og vakti ný umhugs- 
unarefni. 

Sumar sögur mínar hafði ég áður 
skrifað og hafði því lítið fyrlr þeim 
í svipinn. Hvort sögur hinna voru 
frumsamdar, er mér ókunnugt um. 
Eitt atvik bendir til, að svo var ekki. 
En það er, að farandsalinn sagði 
sögu, sem ég hafði sjálfur samið og 
látið prenta fyrir langa löngu. Þetta 
hefði að líkindum komið flatt upp 
á mig, hefði mig ekki rekið minni 
til, að kunningi minn einn hafði 
sagt mér að hann hefði snúið sög- 
unni á ensku og lesið hana upp á 
ársmóti stéttarbræðra sinna. Sjálf- 
ur var hann farandsali af íslenskum 
foreldrum kominn. 

Ég get þessa, svo ritþjófnaður 




36 


TlMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


komi ekki til greina, þó einhverjir 
lesendur mínir kunni að hafa áður 
séð eða heyrt sögurnar. 


LITBRIGÐI 

Eftir frásögn skólastjórans 

Snemma á stríðsárunum flutti 
ung og efnileg Indíánakona, með 
tvö börn, í lítið hús hér í götunni. 
Eldra barnið var frísklegur dreng- 
hnokki á áttunda ári, sem lék sér 
úti við alla daga, frá morgni til 
kvölds. Mestan tímann hafðist hann 
við í garðinum á bak við húsið. 
Kæmi hann út á götuna, þegar jafn- 
aldrar hans voru þar að leik, stóð 
hann þögull og alvarlegur, einn 
síns liðs. Enginn yrti á hann; en 
hinir drengirnir gláptu stundum á 
hann, eins og væri hann eitthvert 
viðundur. Og hann heyrði þá pískra 
saman um „Indíánann“ eða „kyn- 
blendinginn". Annars hefði hann 
mátt halda, að þeim væri það hulin 
gáta, hvers konar skepna hann var. 

Skömmu eftir að Indíána-fjöl- 
skyldan settist hér að, fann einn ná- 
granni minn okkur hjónin að máli. 
Og var erindi hans, að fá okkur til 
að undirskrifa bænarskrá til bæjar- 
ráðsins, þess efr.is, að mislitu fólki 
væri ekki hleypt inn í okkar hverfi 
borgarinnar, og þeim sem þegar 
hefðu sest hér að væri bygt út, bæru 
þeir ekki hvítt hörund. Ég kann- 
aðist við þröngsýni og fordóma þessa 
nábúa míns, en var heldur vel til 
hans, og hlífðist við að vekja þrætu 
milli okkar. Sagðist þurfa að hugsa 
málið, og skyldi gefa honum svar 
eftir tvo daga. í millitíð tókum við 
hjónin okkur til og heimsóttum 
Indíánana. 


Konan opnaði hurðina fyrir okk- 
ur. „Gott kvöld“, sagði hún og var 
undrun í svip hennar. „Gerið þið svo 
vel og komið inn“. Sýnilega fannst 
henni fátt um komu okkar; við vor- 
um engir aufúsugestir. Ekki gat ég 
merkt á mæli hennar né framkomu, 
að hún væri öðruvísi en annað fólk, 
sem við umgengumst daglega. Og 
óvart skaut því upp í huga mínum, 
að væri alt nágrennið blint, mundi 
bænarskrá granna míns aldrei hafa 
verið samin. Voru það mistök skap- 
arans, að hafa gefið okkur bæði sjón 
og hvítan hörundslit, — Hvort þess- 
ara gjafa mundi granni minn kjósa 
sér, ætti hann um tvent að velja? — 

I fyrstu efaðist ég um, að við fær- 
um fróðari en við komum. En brátt 
rættist úr þessu. Konan mín tók 
strax eftir meybarni, sem svaf í 
vöggu í dagstofunni. Hún lét í ljós 
aðdáun sína á barninu og spurði 
móðurina um aldur þess, vöxt og 
viðgang. Og þegar tvær mæður bera 
sig sundur og saman um fyrsta og 
síðasta áhugamál sitt, er hætt við 
að annað gleymist, jafnvel mismun- 
andi hörundslitur. 

Maðurinn var í hernum, en áður 
en hann var sendur til Evrópu, 
höfðu þau verið svo heppin, að festa 
kaup í þessu nýja heimili þeirra. 
í það höfðu þau lagt aleigu sína, 
en vonuðust eftir að geta leigt út 
tvö herbergi. Það voru svo margir 
húsviltir á þessum tímum. Svo 
mundi leigan koma sér vel, upp í 
afborganir á eigninni. En brátt kom 
í ljós, að lítil von var um, að leigu- 
liðar fengjust. — Nei, hún hafði 
ekki komið sér fyrir með, að aug- 
lýsa herbergin til leigu. 

Við spurðum hana hvort þeim 




FRÁ ÝMSUM ÁTTUM 


37 


leiddist ekki, hvort ekki væri óyndi 
í drengnum hennar. — Nei. Þau 
undu sér vel. Voru vön við að vera 
út af fyrir sig. — En við höfðum 
aldrei séð drenginn hennar leika 
sér með öðrum börnum. — Alec litli 
var feiminn og kunni best við sig í 
garðinum. Hún brosti snöggvast. 
Annars var hún altaf jafn alvarleg. 

Eftir að við komum heim, töluð- 
um við um Indíána-fjölskylduna 
fram á nótt. — Hvað húsið var 
hreint og vel hirt. Hvað barnið var 
fallegt og móðirin háttprúð og Alec 
litli stiltur og greindarlegur. Hug- 
næmara umtalsefni hefði okkur ekki 
öðlast, við að hlusta á frægan fyrir- 
lesara, eða horfa á heimsfrægan 
sjónleik. 

Þegar ég var í þann veginn að 
festa svefninn varð ég þess var, að 
konan mín hristist af niðurbældum 
hlátri. Ætlaði hún sér að halda 
þannig vöku fyrir mér, fannst mér 
sanngjarnt, að hún léti mig vita 
hvert hlátursefnið var. 

„Við erum heimsins mestu brodd- 
borgarar“, stundi hún upp. „Við 
heimsækjum nýja nágranna, á heim- 
ili sem í engu er frábrugðið þúsund- 
um annara, um þvert og endilangt 
landið; og verðum frá okkur num- 
in, eins og ef við hefðum ratað í 
hið mesta ævintýri. Og öll þessi 
hrifning stafar af því, að hafa kynnst 
fjölskyldu, sem ekki er knúð til að 
ganga og liggja nakin, og sólbrenna 
meira og minna, á hverju sumri, til 
að öðlast þann hörundslit sem tísk- 
an krefst. — Uppskafningar!“ Og 
nú hlógum við bæði. 

Daginn eftir fann ég borgarstjór- 
ann að máli. Hann var kunningi 
minn og lofaðist til að skella skolla- 


eyrunum við bænarskránni, og það 
þó mitt nafn væri þar meðal ann- 
ara. 

Granni minn bar sig illa yfir að- 
gerðarleysi bæjarráðsins, en hefði 
þó, að líkindum borið harm sinn í 
hljóði, ef örlögin hefðu ekki bætt 
gráu ofan á svart, með því að senda 
kínversk hjón í hús Indíánanna. Og 
áttu þau dreng, á aldur við Alec, 
sem Ming hét. 

Nú varð granni minn æfur og 
uppvægur, boðaði til almenns fund- 
ar og skoraði á okkur, að gera þá 
rögg á okkur sem hvítum mönnum 
sæmdi. Það væri annars glæsilegt, 
eða hitt þó heldur, að sjá gul og rauð 
afkvæmi villimanna meðal engil- 
hvítra barna! 

Eins og gefur að skilja, urðu hin 
engilhvítu snortin af vandfýsni for- 
eldra sinna, og hrópuðu ókvæðis- 
orð eftir þeim Alec og Ming, sem 
þau nefndu Rauð og Gul. 

Nú skyldi þó bæjarráðið fá að 
meðganga! Og er óvíst hvort það 
hefði staðið straum af rögg granna 
míns, hefðu örlögin ekki enn á ný 
tekið í strenginn. 

Á götuhorninu hérna fyrir vestan 
okkur, var stórt autt svæði, þar sem 
börnin úr nágrenninu léku sér dag- 
lega. Engum kom til hugar að Alec 
og Ming gengju þar í leik, þó þeir 
ættu bæði knött og knatttré, sem 
þeir léku með í bakgötunni. En það 
var dauf skemtun, í samanburði við 
knattleikinn við götuhornið. Og þeg- 
ar óp og fagnaðarlæti bárust til mis- 
litu drengjanna frá hvítu leiksveit- 
unum, stálust þeir oft fram á gang- 
stéttina til að horfa á leikinn. Ekki 
kom þeim þó til hugar, að stíga fæti 
inn á leikvöllinn. Við því höfðu mæð- 



38 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


ur þeirra lagt blátt bann. Og ekki 
áttu þeir sök á því, þó knötturinn 
viltist úr leiknum og staðnæmdist 
við fætur Alecs, sem greip hann 
samstundis og kastaði honum rösk- 
lega inn á leikvöllinn. En þar kom 
hann öllum á óvart, og hitti í höfuð 
eins drengsins, sem meiddist ekki 
minstu ögn, en varð ævareiður, þeg- 
ar félagar hans hlóu að honum fyr- 
ir að handfesta ekki skeytið. Piltur- 
inn áttaði sig brátt, og þegar hann 
kom auga á þá Alec og Ming, sem 
stóðu agndofa á gangstéttinni, sá 
hann hvernig í óhappi hans lá. „Hel. 
villidýrin!“ hrópaði hann og þaut í 
átt til þeirra. 

Nú tóku þeir Alec og Ming til fót- 
anna, heim til sín, og báðar leik- 
sveitirnar á eftir þeim, æpandi 
smánar- og óþverraorð til flótta- 
manna. 

Svo vildi til, að ég var úti við, og 
hraðaði ég mér í áttina til uppþots- 
ins; en varð of seinn til. Þegar ég 
kom á vettvang voru hvítliðar bún- 
ir að ná þeim mislitu, og var orustan 
þegar hafin. Og þó liðsmunur 
væri yfirgnæfandi, sá ég ekki betur 
en þeir Alec og Ming verðust vask- 
lega. Ég kallaði hastarlega til drengj- 
anna. En það var um seinan, því í 
þessari andránni var knatttré sleg- 
ið í höfuð Mings litla. Hvítliðar 
flúðu, er þeir sáu mig koma, og 
tvístruðust í allar áttir; en Alec 
kraup grátandi við hlið leikbróður 
síns, sem lá í roti og var auðsjáan- 
lega mikið meiddur. 

Ég bar Ming inn til móður hans 
og gerði síðan allar nauðsynlegar 
ráðstafanir fyrir að hann kæmist á 
sjúkrahúsið eins fljótt og föng væru 
á. 


í tvo sólarhringa lá drengurinn 
milli heims og helju. Eftir það rakn- 
aði hann við smátt og smátt. Og ætla 
ég mér ekki að lýsa þeirri gleði, sem 
fréttin af bata hans vakti í nágrenn- 
inu. Enginn smali hefir glaðst meir 
við fund hins hundraðasta sauðar, 
en granni minn og vörður hins 
hvíta kynflokks. Þegar fullvíst varð 
að Ming litli væri úr allri hættu, og 
líkur til að með tíð og tíma, næði 
hann fullri heilsu. Að líkindum hef- 
ir áhugi granna míns, að einhverju 
leyti stafað af því, að sonur hans 
hafði orðið til að veita Ming áverk- 
ann. Og missti hann nú allan vilja 
til að halda hverfi okkar hreinhvítu, 
eða fást um hvaða lit skaparinn 
veldi börnum sínum. 

Hjúkrunarkona Mings hafði orð 
á því við mig, að aldrei hefði hún 
haft meiri ánægju af að stunda 
sjúkling. Það beinlínis hreif hana, 
að hlusta á drenginn og lesa í svip 
hans þá undrun og gleði, sem gagn- 
tók hann, eftir að hann áttaði sig 
á, hversu allir vildu vera honum 
góðir. Fyrst í stað, gerði hann sér 
ekki grein fyrir hvað blómin, ald- 
inin og leikföngin þýddu. Lengi 
trúði hann ekki að þetta væru gjafir 
frá öllu þessu fólki, sem kom að 
spyrja eftir líðan hans, en leit á 
þennan fjársjóð sem venjulegan 
þátt í vistarveru á sjúkrahúsi. 

Þó Ming þætti vænt um að sjá 
foreldra sína, virtist hann gleðj- 
ast meira við komu Alecs. Og það 
liðu vikur, áður en honum varð 
ljóst, að hinir, sem vitjuðu hans 
vildu honum vel og voru vinir hans. 
En eftir að hann sannfærðist um 
þetta varð Ming eins og annað barn. 
í stað þess að segja aldrei orð, nema 



FRA ÝMSUM ÁTTUM 


39 


ef á hann var yrt, og líta alt og alla 
alvarlegum rannsóknaraugum, gerð- 
ist hann skrafhreifinn og síkátur, 
og það var eins og eitthvert nýtt 
ljós í sál hans leiftraði nú í skæru, 
skáhöllu augunum hans. — Litli, 
guli útlaginn var loks kominn í 
mannheima. 

Hjúkrunarkonan var enginn við- 
vaningur. Að líkinclum hafði hún 
stundað svo hundruðum sjúklinga 
skifti, og var því varla nýlunda 
fyrir hana að sjá sjúkling ranka við 
sér eftir því, sem hann hresstist og 
óx meira lífsþrek. Því vaknaði for- 
vitni hjá mér, þegar ég sá þá ást og 
blíðu, sem lýsti upp augu hennar í 
hvert sinn sem hún leit á drenginn. 
Og af því við vorum vel kunnug, 
sló ég upp á því í spaugi, að hún 
segði mér hvað það væri í fari litla 
Kínverjans, sem töfraði hana. Hún 
svaraði því til, að væri um nokkra 
töfra að tala, ættu þeir skylt við ó- 
ráð Mings, en um óráð sjúklinga 
væru hjúkrunarkonur nauðbeygðar 
að halda sér saman. Ég kvaðst kunn- 
ugur þeim kreddum, en hélt það 
kæmi varla að sök, þó hún breytti 
út af reglunni í þetta skifti, og hún 
félst á það. 

Það sem fyrst vakti athygli henn- 
ar á Ming var eitthvert hugarstríð 
sem hann virtist eiga í, eftir að hann 
raknaði fyrst úr rotinu. Fyr hafði 
hann ekki fengið rænu, en hann 
hrópaði: „Nei, nei! Ég vil ekki vera 
hvítur!“ Og þetta endurtók hann oft, 
án þess bæri á nokkru óráði á hon- 
um. Það var engu líkara en 
hann væri að berjast móti töfrum, 
sem hann óttaðist að breyta mundu 
hörundslit hans. Og svo ásótti þessi 
ótti hann, að hann fékk ekki frið, 


fyr en hann hafði, oftar en einu 
sinni, séð með eigin augum, að hör- 
und hans bar sinn náttúrlega lit. 

Það mun ósjaldan koma fyrir, að 
draumsýnir sjúklinga, sem óráð 
hafa, festast á minnið. En af þvi 
þetta innfall Mings var svo sérkenni 
legt, vakti það hnýsni hjúkrunar- 
konunnar. í fyrstu varð henni lítið 
ágengt; en þegar hún hafði unnið 
traust sjúklingsins, gerðist hann op- 
inskárri. Og loks þóttist hún hafa 
grafist fyrir hvað olli ótta drengsins. 
Að hverju leyti sá ótti átti upptök 
sín, í óráði sjúklingsins, eða heil- 
brigðri ímyndun barnsins, verður 
ekki gert út um. Hvernig sem því 
er varið veiddi ég síðar ýmislegt 
upp úr Ming litla, sem bar saman 
við þá blekking, er hann hafði orð- 
ið fyrir, í svefni eða vöku, eins og 
hjúkrunarkonunni sagðist frá: 

Þeir Ming og Alec eru áhorfendur 
að knattleik hvítra drengja, þegar 
Alec gengur í hópinn og krefst að 
hann fái að taka þátt í leiknum. 
Drengirnir verða óðir og uppvægir. 
Kalla Alec mórauðan villimann, sem 
ekki ætti að láta sjá sig meðal hvítra 
manna. Alec kveðst taka þátt í leikn- 
um, ef sér svo sýnist; það komi eng- 
um við hvernig húð hans sé lit. — 
„Lemjum hann. Berjum kvikindið“, 
æpa drengirnir, ráðast að honum og 
fella hann. Svo halda þeir honum 
flötum og kalla á Ming, rétta hon- 
um knatttré og skipa honum, að 
berja á stallbróður sínum. Ming er 
yfirkominn af hræðslu. Segist vera 
mislitur eins og Alec og geti því ekki 
hlýtt skipan þeirra. Þá reka þeir 
hvítu upp skellihlátur og æpa, 
„Ming er hvítur. Ming er hvítur; 
Sérðu ekki, Ming, að þú ert hvítur, 



40 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


— eins og við?“ Og Ming leit á út- 
limi sína og sá að hörund hans var 
drifhvítt. 


GULA HÆTTAN 

Eftir frásögn Sinbaðs 

„Þannig mun alt hið fánýta skran 
vestrænnar skröltmenningar fjúka 
út í veður og vind, fyrir kyngikrafti 
Austurlanda“. Þannig fórust Gungh 
orð. Við vorum á siglingu skamt 
undan suðurströnd Indlands, og sá- 
um skýstrokk láta greipar sópa um 
smáþorp á ströndinni, svo ekki varð 
séð að eftir stæði steinn yfir steini. 

Það var ekkert nýtt, að heyra 
Gungh láta í ljós vantrú sína á vest- 
rænni menningu. Varð þó ekki sagt, 
að hann fengist til að færa rök fyrir 
máli sínu. Sannfæring hans fyrir 
yfirburðum Austurlandaþjóða lá svo 
djúpt í meðvitund hans, að hún líkt- 
ist meira eðlishvöt, en skynsamlegri 
ályktun. Gerði ég samanburð á upp- 
lýsing hvítra og mislitra manna, og 
menningarlegum afrekum flokk- 
anna, brosti Gungh og spáði, að ein- 
mitt þessi svokölluðu afrek hvítra 
manna mundi valda þeim falli, að 
þeir notuðu vísindin, beinlínis og ó- 
beinlínis hver öðrum til tjóns, en 
hefðu þó týnt því sjálfstrausti, sem 
hálfviltir forfeður þeirra áttu í rík- 
um mæli. 

„Þegar þessi óhappabörn ultu út 
úr vöggu mannkynsins“, sagði 
Gungh, „og álpuðust norður og vest- 
ur úr Suður-Asíu, týndu þeir sjálf- 
um sér í baráttunni við óblíðu nátt- 
úrunnar, hungur og kulda. Þeir 
misstu sjónar á þeim verðmætum 
lífsins, sem mestu varða, gleymdu 
guði alheimsins, skyldleika als lífs 


og jafnvel bræðralagi mannanna. 
Þegar harðast kreppti að þeim, 
rændu þeir og drápu meðbræður 
sína. Þessi stigamennska og bróður- 
morð komst upp í vana, þar til að 
því kom, að sá þótti mestur, sem 
vann flest hryðjuverkin. Og loks 
kom að því, að glæpirnir voru lög- 
giltir. Og á slíkum grundvelli hvílir 
menning hvítra manna. Skiljanlegt 
er, að meðan menn skortir flest 
eða alt, sem þarfnast til lífsviður- 
væris, hugsar hver fyrst um sig. En 
síðan hvítum mönnum tókst, að 
framleiða nóg til viðhalds lífi og 
heilsu íjöldans, kemur okkur Aust- 
urlandabúum græðgi þeirra og yfir- 
gangur fyrir sem brjálæði. Út yfir 
alt tekur þó hræsni þeirra og yfir- 
drepsskapur. í orði kveðnu þykjast 
þeir aðhyllast trú okkar á góðan 
guð og bræðralag allra manna, en 
kroppa þó beinin hver á öðrum, eft- 
ir settum reglum og lagaboðum, af 
meiri grimd og græðgi, en nokkr- 
ar aðrar mannætur. Og með þessu 
athæfi þykjast þeir gera persónu- 
leik mannsins dýrðlegan!“ 

Hversu berorður og bituryrtur 
sem Gungh var, lýsti rödd hans og 
látbragð aðeins hógværð og góð- 
vilja. Þess vegna maldaði ég í mó- 
inn, miklu fremur til að hlusta á 
hann, en að mér kæmi til hugar, 
að breyta skoðunum hans. Og þó 
mér hefði tekist það, hefði ég ekki 
talið mér það til hróss. Maðurinn 
var svo einlægur, svo stór og heil- 
steyptur, að ég hvorki kærði mig 
um, né gat hugsað mér hann öðru- 
vísi en hann var. Ég mótmælti því, 
að í Vesturlöndum hefðu menn tap- 
að trausti á sjálfum sér. „Framtak 
einstaklingsins og virðing fyrir per- 



FRÁ ÝMSUM ÁTTUM 


41 


sónu hans, tökum við fram yfir alt 
annað“, sagði ég. „Meðal okkar er 
ætlast til, að hver og einn efli vit 
sitt og vilja til framkvæmda. Aftur 
á móti hýmið þið hér eystra aðgerð- 
arlausir í böndum blindrar forlaga- 
trúar“. 

„Trúna á einstaklingseðlið og 
forlögin hlutum við allir í vöggu- 
gjöf, jafnt þið og við“, sagði Gungh. 
„En á ævintýraflækingi ykkar, um 
Norður- og Vesturálfurnar, hafið 
þið misst sjónar á verðmæti þeirrar 
gjafar. „Ekki verður feigum forðað, 
né ófeigum í hel komið“, eru sann- 
indi sem þið hafið lítinn gaum gef- 
ið á síðastliðnum þúsund árum. 
Þetta höfðu forfeður ykkar fyrir 
satt, og munu þeir þó hafa trúað á 
mátt sinn og megin, ekki síður en 
afkomendur þeirra. En þeir höfðu 
þegar tapað sjónar á aðalgildi trúar- 
innar á einstaklingseðlið, eða per- 
sónuleik mannsins. Ef til vill kann- 
ast þú við sögu Grikkja og Norð- 
manna, um stríð guðanna við hina 
tröllauknu Títani. Upprunalega var 
sú saga sameign okkar allra, en að- 
eins á Austurlöndum hefir hún 
geymst án þess að breytast eða bjag'- 
ast. Kannist þú við hinar ýmsu út- 
gáfur þessarar goðasagnar, getur þú 
sjálfur dæmt um, hvort gildi henn- 
ar hefir aukist í meðferðinni, hjá 
ykkur á Vesturlöndum 11 . 

Ég sagði Gungh, að mér væri sag- 
an kunn, en vissi ekki til, að hún 
ætti uppruna sinn í Austurlöndum. 

' „Þar eiga allar goðasögur hvítra 
manna uppruna sinn“, sagði Gungh. 
Eftir nokkra þögn, mæltist ég til að 
hann segði mér söguna eftir útgáfu 
Hindúa. 

„Hinar tvær andvígu sveitir trölla 


og guða áttu í eilífu stríði um völd- 
in. Lengi veitti guðunum betur í 
þeirri sennu. Þó kom að því, að tröll- 
in höfðu yfirhöndina, og dæmdu 
guðina til jarðvistar. 

Eftir langa og ítarlega ráðagerð, 
kvaðst einn guðanna hafa hugsað 
ráð til að sigrast á tröllunum. Skyldu 
guðirnir smíða kólf svo mikinn og 
magnaðan, að engin tröll stæðust, 
væri honum skotið í fylking þeirra. 
En nú var eftir að finna hæfilegt 
efni í kólfinn. Eftir langa ráðstefnu, 
komu guðirnir sér saman um, að 
hér gæti aðeins eitt efni komið til 
greina. En það var rif úr manni svo 
óeigingjörnum, að hann hefði 
gleymt sjálfum sér, meðvitund hans 
orðið þáttur í vitund alvaldsins. Og 
maðurinn fannst, eftir langa leit. 
Guðirnir fóru fram á, að hann léti 
þeim eftir rif hans, og kvað hann 
það sjálfsagt og guðvelkomið. Hann 
vissi ekki til, að rif hans, fremur en 
annað væri séreign sín. Tóku nú 
guðirnir rifin, gerðu úr hverju 
þeirra kólf og skutu í fylking tröll- 
anna, sem biðu algerðan ósigur“. 

Ég sagði Gungh, að sagan sannaði 
einmitt mál mitt. Hún lýsti aðdáun 
austrænna manna á mannleysu, sem 
týnt hafði einstaklingseðli sínu, 
framtaki og sjálfsvirðing. En Gungh 
var nú ekki alveg á því. „Ég bjóst 
ekki við, að þú skildir söguna, vin- 
ur minn“, sagði Gungh og brosti. 
„En getur þú hugsað þér meiri trú 
á gildi einstaklingsins og virðing 
fyrir eðli hans en þá, að treysta á 
einn vesælan mann til að leysa guð- 
ina af hólmi?“ 

Það var árangurslaust, að rök- 
ræða nokkurt mál við Gungh. Við 
vorum bestu vinir, og skildum hver 




42 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


annan á vissan hátt, en ef til þess 
kom, að kljást í kaldri skynsemi, 
féllu skoðanir okkar ekki saman, 
fremur en elskhugar, sem glerhurð 
skilur að. Enda hafði ég fyrir löngu 
gert mér ljóst, að hvorugur okkar 
var líklegur til að breyta skoðun 
hins. Þrátt fyrir það, var mér ætíð 
óblandin ánægja í, að hlusta á mál 
hans; því alt sem hann sagði lýsti 
gáfum og góðvilja. Mentun hafði 
hann hlotið í skólum Vesturlanda; 
auk þess var honum mörg þúsund 
ára menning í blóð og merg runnin. 
Hvort honum kom til hugar, að ég 
snerist á hans mál, veit ég ekki og 
braut ekki heilann um það. Tilgang- 
ur minn, með þessu karpi okkar, var 
að fá hann til að tala; og það tókst 
mér. Ég fór að bera saman ofurefli 
skipulagðrar menningar Vestur- 
landa við sveltuköst og bænahöld 
Mahatma Gandhi. Og nú fékk 
Gungh efni í langa ræðu. 

Hafði ekki andríki spekingsins 
skákað Bretaveldi, öll þessi ár? 
Gungh bar engan efa á, hver þar 
hafði borið sigur úr býtum, og 
hvernig þeirri viðureign lyki. Og 
hver hafði gert persónu einstaklings- 
ins dýrðlegri en Gandhi? Þar var 
framtak einstaklingsins á hæsta 
stigi. Og ástæðan var sú, að því var 
beitt í þjónustu milljóna, en ekki 
mannsins sjálfs, eins og gerist hjá 
hinum hvíta kynflokki, sem á í sí- 
feldum skærum innbyrðis. Hvaða 
framtíðarvonir á slíkt mannfélag? 
Menning þess er sífelt stríð, og há- 
mark hennar orustur og mannskaði 
milljónanna. Þess utan fækka fæð- 
ingar hvítra barna, með ári hverju, 
og tiltölulega mörg þau börn eru 
afkomendur manna, sem eru svo 


vankaðir, að þeir þykja ekki færi | 
til hernaðar. 

Ég minnti Gungh á, að ekki hefíiUi 
það verið nema fáir hvítir meniu^ 
sem að miklu leyti lögðu Austurh’ 
lönd undir sig, en um leið fluttéí 
þangað vestræna menningu. Af öll-ýi 
um hundruðum milljóna hinna mis-Þ 1 
litu manna, væru Japanítar þeii æ 
einu, sem hefðu hagnýtt sér þaf s ^ 
hnoss. Þeir tækju vísindin í þjón- s( 
ustu sína, og lyftu þannig þjóð sinmí 1 
upp úr vesöld og villimensku. 

„Ekkert var eðlilegra en að sú Si 
þjóð biti á agnið“, sagði Gungh. „Því e: 
af öllum þjóðflokkum AusturlandaB 
eru þeir síst gefnir bæði til sálar 1 
og líkama. Enda sýrast þeir óðum e 
af ásælni og ofstopa hvítra manna. s 
Auðmýkt þeirra er uppgerð, mjúk- e 
mælgin hræsni, lærdómurinn lygiF 
og hégómi. Og einn góðan veð- s 
urdag, munu þeir læðast að hreiðr- 1 
um þeim, sem hvítir menn hafa 1 
bygt sér hér eystra og ræna þau. 1 
Munu báðir aðilar þeirrar sennu 
farga þar fjöri og lífsvon; en hinir, * 
sem hjá standa, sannfærast fyrir £ 
fult og alt, um það drep, sem vest- * 
ræn menning hefir í för með sér. I 
Þá fyrst skiljum vér að menning 1 
er ekki fólgin í alskonar skraní, sem 1 
þessi eða hinn hefir kastað eign 1 
sinni á, heldur í því sem býr í hug 1 
og hjarta manns. Trú, kærleikur og 1 
umfram alt, þolinmæði og langlund- 
argeð munu ráða úrslitum hér á 
Austurlöndum. Við bíðum, vinur 
minn, meðan vestræn menning er 
að drepa út þá sem drýgja hana. 
Okkur tekur sárt til að vita þessa 
bræður okkar á glapstigum og sjá 
þjóðir þeirra fyrirfara sér. Eftir alt 
saman eruð þið bræður okkar“. 




FRÁ ÝMSUM ÁTTUM 


srii Ég hló að ræðum Gunghs, og kvað 
hrakspár hans ekki sæma mentuð- 
ifðjUm manni, á tuttugustu öldinni. 
m]„Þú verður að benda mér á eitt- 
ur hvað í fari Austurlandabúa 11 , sagði 
utfég, „í átt til þeirrar framsóknar og 
jlj.vitsmuna, sem útheimtist til að lyfta 
n S .þeim upp úr eymd þeirra og vol- 
e j,æði. Er ekki sá menningarvísir sem 
lajstórveldi Vesturlanda hafa gróður- 
)n .sett í Austurálfunni, eina vonin til 
m ,framfara?“ 

„Sá vísir mun visna og deyja út“. 
s^sagði Gungh. „En að þú trúir því, 
Vl er mót öllum vonum. Óhugsandi að 
þú fáir ráðið í þann mátt, sem býr 
ar í sál hins Austræna heims. Sú orka 
m er vestrænni vitund ókunn og ó- 
a skiljanleg, því andlegt líf ykkar, 
j. eigi það sér stað, er aðeins á yfir- 
0 j borðinu. Þið játið þessu og hinu, 
V sem er andlegs eðlis, án þess að 
. leggja nokkurn trúnað á það. í hugs- 
a unarleysi staðhæfið þið, að trúin 
j flytji fjöll, en legði nokkur ykkar 
u trúnað á slíkt, mundi hann þykja 
best kominn á geðveikrahæli. Trú- 
r arvissan liggur dýpra en svo, að 
hún verði skynjuð og rökrædd á 
ykkar vísu. Með okkur er hún óskýr 
reynsla þjóðarinnar sem þroskast 
hefir í undirmeðvitund hennar um 
, þúsundir ára. Og í fylling tímans, 
mun hún leysa mannkynið úr fjötr- 
um vestrænnar menningar“. 

Þannig fór það með samræður 
okkar Gunghs. Því lengur sem hann 
talaði þess fjarri var, að ég fylgdist 
með honum. Og þegar ég kvartaði 
um þetta, brosti hann góðlátlega, og 
sagði, að ekkert væri eðlilegra en 
skilningsleysi mitt. „Það er einmitt 
þetta skilningsleysi hvítra manna á 
okkur, sem er öruggasta vörnin við 


43 


ágirnd þeirra og yfirgangi hér í 
Austurlöndum“, sagði Gungh. 

Ég hló og bað hann blessaðan að 
hætta að prédika, en segja mér 
heldur sögu. 

„Velkomið.'“ sagði hann. Frá þínu 
sjónarmiði, verður það aðeins mark- 
laus þjóðsaga. En í vitund miljón- 
anna, er hún engu að síður sann- 
leikur“. Svo hóf hann söguna. 

„Eins og þú veist, skapaði guð 
hinn fyrsta mann úr leir. En þú hef- 
ir líklega aldrei hugsað út í það, að 
öll leirsmíði verður að herða við 
eld, eigi þau að endast. Þó skapar- 
inn hafi frá upphafi verið flinkur 
smiður, hafði hann lítið fengist við 
bökun. Og sökum þeirrar vankunn- 
áttu hans, eða bráðlætis, mistókst 
hin fyrsta tilraun hans með mann- 
inn, sem varð hálfhrár og myglu- 
grár að lit. Þá hnoðaði drottinn ann- 
an mann, og fór sú tilraun lítið bet- 
ur; því nú bakaði hann leirinn of 
lengi, svo maðurinn varð hálfbrunn- 
inn og biksvartur á litinn. En við 
þriðju tilraunina tókst betur. Nú 
var leirmaðurinn mátulegur, ljós- 
brúnn á lit, og sló á hann gullnum 
roða. Því varð hann óskabarn skap- 
arans, sem margfaldast og uppfyllir 
jörðina, meðan hinn hvíti gengur 
úr sér og týnir sjálfum sér“. 

Þannig var það alt upp á sömu 
bókina lært hjá Gungh. Jafnvel guð 
mat hinn brúna mann meir hinum 
hvíta. Síðar lagði Hindúinn sjálfur 
mér upp í hendurnar rök, móti þess- 
ari bábilju hans. En þá var það orð- 
ið um seinan, svo mér gafst ekki 
kostur á, að skáka því, að þegar um 
líf hins hvíta og mislita manns var 
að velja, féll val Gunghs hvíta 
manninum í vil. Það kom þannig til, 




44 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


að skip okkar fórst. Gungh komst 
á rekald, og þegar ég var að drukna, 
náði hann í mig og bjargaði mér. 
En rekaldið var svo lítið, að það 
hafði ekki nægilegt flotholt fyrir 
okkur báða. 


Á EYJUNNI MANDALI 

Eftir sögusögn Sinbaðs 

Þó Mandali sé hvergi merkt á 
landabréfi, er. hún, engu að síður, 
ein af óteljandi eyjum þeim og 
hólmum, sem skaparinn hefir dreift 
um Kyrrahafið. Flestar smærri eyj- 
arnar eru reistar af orku og efni 
hinna örsmáu kóralkvikinda. Öðr- 
um hefir skotið upp yfir hafsflöt- 
inn, fyrir eldsumbrot neðansjávar, 
í iðrum jarðar; og eru því ekki ann- 
að en eldfjöll forn eða ný, sem hærra 
ber en flöt hafsins. 

Þannig var Mandali til komin. Er 
þó erfitt að samrýma fegurð og gróð- 
ursæld þessarar sægirtu Eden við 
eldgos og öskufall. Enda mun slíkt 
ekki hafa átt sér þar stað, frá því 
aftur í örófi alda og þar til ég dvaldi 
meðal íbúanna. Um það vitnaði 
djúpur og gróðurríkur jarðvegur 
grænna hjalla og hlíða. Aðeins jarð- 
lögin við ströndina og klettaborg, 
sem reis upp af barmi hins forna 
gígs á miðri eynni gáfu til kynna 
um hamfarir eldguðsins. 

Að þessari eyju hafði mig borið, 
sem skipbrotsmann; og dvaldi ég 
þar hátt á fjórða ár. Hefði aldrei átt 
þaðan að fara. En hver er sá, sem 
sjálfur veit nær honum er vel í sveit 
komið. Manninn dreymir um útópíu 
hvar svo sem hann er á hnettinum, 
og þó það heimili hans stæði í sjálfu 
óskalandinu. Því sé slíkt land á 


jörðu hér, er það Mandali-ey; og þó 
hefi ég aldrei þráð neitt meira, en 
að komast þaðan. 

Á Mandali leggur náttúran mann- 
inum alt upp í hendurnar, sem hann 
þarfnast til lífsviðurværis, án nokk- 
urrar fyrirhafnar af hans hálfu. 
Hnetur, rætur, brauðaldini og 
margskonar aðrir ávextir vaxa þar 
vilt, í ríkari mæli en víða annars 
staðar þó ræktað sé. Hörjurtir. 
þálmaviðarlauf og aðrar trjáteg- 
undir nægja íbúunum til skjóls, 
hvort sem kemur til klæðis eða hús- 
næðis. Þar finnast skeljar af hnet- 
um og fiskum, eins handhæg ílát 
eins og húsmæður krefjast. Og 
bambú-reyrinn er því sem næst ein- 
hlýtur til þeirra smíða, sem Man- 
dalir takast á hendur. Öllum þess- 
um hlunnindum tekur loftslagið 
fram. Á Mandali er eilíft sumar 
Örsjaldan hitar, en aldrei þó sval- 
ara en svo, að þeim sem vanur er 
að ganga nakinn, nægi ekki lauf- 
skýlan. Og þegar skúr sveipar eyna, 
er eins og mjúkhent móðir vefji 
barn sitt silki. 

Mandalir munu tilheyra, eða rétt- 
ara sagt, hafa tilheyrt Malaya þjóð- 
flokknum. íturvaxið fagurlimað 
fólk, fult góðvilja og lífsgleði. Enda 
var lífið þeim leikur, frá vöggu til 
grafar. Líkamleg áreynsla, til við- 
halds góðrar heilsu, var þeim jafn 
eðlileg og ósjálfráð eins og óvita 
barninu, sem þjálfar vöðvana með 
því að ólmast og sprikla allar sín- 
ar vökustundir. Þeir sungu og döns- 
uðu, hlupu, stukku og syntu af innri 
þörf. Og gamalmennin hlóu eins 
dátt og börnin. ótta og kvíða þekktu 
þeir ekki. Jafnvel dauðinn skaut 
þeim ekki skelk í bringu; því Man- 



FRÁ ÝMSUM ÁTTUM 


45 


dalir voru trúaðir á sína vísu. Eftir 
að hafa numið tungu þeirra, sann- 
færðist ég um, að góðvilji og glað- 
værð þeirra átti rót sína að rekja 
til barnslegrar trúarvissu. En hér 
fór sem oftar. Það sem manninum 
er best gefið, verður honum að falli. 
Mandalir fórust vegna trúar sinnar. 

Goðasagnir Mandala voru jafn 
barnslegar eins og framkoma þeirra 
og hugsunarháttur. Eyjan þeirra 
var þeim öll veröldin, og við hana 
takmarkaðist sköpunarsagan. Haf og 
himinn eitt og þrennt í senn: Tím- 
inn, eilífðin og almættið. Eða þann- 
ig gerði ég mér grein fyrir hugspeki 
þeirra, þó skeð geti, að ég hafi farið 
þar fjarri sanni. Dýpstu og innstu 
trúarvitund mannsins verður aldrei 
gerð full skil í orðum annars, allra 
síst þess, sem alist hefir upp við 
óskyldan hugsunarhátt. Ef til vill á 
þessi vanmáttur tungunnar sök á 
því, að mennirnir leitast við að 
tákna leit sína og þrá til að nálgast 
guðina, með sýnilegum og áþreifan- 
legum hlutum og helgisiðum, sem 
reynast því marklausari sem skyn- 
semin þroskast og tungan auðgast. 

Mandalir trúðu á vissar tegundir 
trjáa og jurta. Auk þess voru allar 
vatnsuppsprettur þeim helgar, og 
voru strangar reglur settar hvernig 
umganga skyldi öll vatnsból. Og 
mun sú reglugerð hafa átt einhvern 
þátt í, hversu heilsugóðir þeir voru. 
Þá voru allir fuglar og dýr friðhelg. 
Og meðan ég dvaldi á eynni, sá ég 
ekki skorkvikindi tekið af lífi að 
óþörfu, hvað þá æðri skepnu. Líf, 
á hvaða stigi sem var, var dýrmæt- 
ur helgidómur. 

Einn prest höfðu Mandalir, og bjó 
hann einsetu í musterinu. En must- 


erið var hinn forni gígur, víð og 
djúp skál, fögur, gróin grasi og 
kjarri, að undanteknu hinu gínandi 
opi gígsins í botni skálarinnar. Við 
munnann reis allstór klöpp, sem 
prestur stóð við, þegar hann em- 
bættaði. Hvort hún var altari eða 
prédikunarstóll veit ég ekki. Enda 
mun klerki hafa verið ókunnugt um, 
hvernig siðaðir menn nota þau 
menningartæki. Hið myrka ginn- 
ungagap undirdjúpsins var það eina, 
sem mér virtist Mandalir hafa beig 
af. Er þó óvíst, að hér hafi ótti kom- 
ið til greina. Má vera að þeir hafi 
verið snertir hrifning og lotning 
fyrir þessu náttúruundri, fremur 
en hræðslu. Þessar kendir verða 
ekki ætíð aðgreindar í sálarlífi 
manna sem álítast vera á hærra 
menningarstigi en Mandalir. Það 
eitt er víst, að hin gínandi undir- 
djúp voru þeim heilög; því þaðan 
komu þeir og þangað hurfu þeir í 
lok jarðvistar sinnar. 

í upphafi flaug eldguðinn með 
hina fyrstu foreldra upp úr þessu 
djúpi myrkranna, á leið út í eilífð- 
ina. En er þau litu fegurð og frið- 
sæld eyjarinnar, sárbændu þau guð- 
inn um að fá að dvelja þar um hríð. 
Varð hann við bón þeirra, og flaug 
einn út í geiminn. En svo ann hann 
hinum fyrstu foreldrum og niðjum 
þeirra, að í stað þess, að hverfa þeim 
sjónar um aldur og ævi, rís hann úr 
hafinu á hverjum morgni til að lýsa 
þeim og vernda og blessa eyna, uns 
kvöld er komið. Þannig var gígur- 
inn tengdur eilífðinni, og um hann 
lá vegur, sem eldguðinn einn rat- 
aði. 

Þegar Mandalir kvöddu þennan 
heim voru hinar jarðnesku leifar 



46 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


þeirra bornar í gíginn: „Héðan kom- 
um við. Hingað hverfum við“. Þessi 
voru greftrunarorð prestsins, er 
hann jarðsetti landa sína. Og af því 
hann einn var heilagur maður, 
mátti hann hafast við í gíg-skálinni. 
Hann einn sá og skildi, að eldguð- 
inn endurlífgaði þann, sem fyrir 
löngu var liðinn, og bar hið nýja 
líf út úr djúpinu, nær sem barn 
fæddist á eynni. En sá viðburður 
var tilefni mikillar hátíðar og gleð- 
skapar. Þó varð vart milli séð, hvort 
vakti meiri hrifning fæðing eða 
dauðsfall. Söngvar, dansar og ræðu- 
höld voru jafnt viðhöfð við fæð- 
ingar og greftranir. Þó komst hrifn- 
ingin aldrei á hærra stig, en eftir 
þann, sem hafði unnið sér álit al- 
mennings. Sérstaklega var sungið 
hátt og dansað dátt eftir ungan 
mann, sem bjargað hafði barni frá 
bráðum bana. Það var á sundi og í 
þann veginn að verða illhveli að 
bráð, þegar lífgjafi þess stökk í sjó- 
inn og frelsaði það, en missti sjálf- 
ur lífið. I þetta sinn sneiddi prest- 
urinn lauf og lim af helgum jurtum, 
óf úr þeim sveig og lét hann síga í 
gíginn, í stað líkamans, sem var í 
kviði hvalsins. 

Mest hrifning greip þó Mandali, 
á hinni árlegu hátlð þeirra. Hana 
héldu þeir í tilefni af, að eldguðinn 
hafði flutt hina fyrstu foreldra upp 
í heiminn, og einnig til lofs og dýrð- 
ar öllum þeim sem skilað hafði ver- 
ið í undirdjúpin. Tilfinningar Man- 
dala, gagnvart látnum forfeðrum, 
skyldmennum og ættsystkynum, 
voru mér með öllu óskiljanlegar. 
Gleði þeirra, í þessu sambandi, virt- 
ist mér sprottin af trúarvissu þeirra: 
hinir framliðnu voru þeir sjálfir! 


Hafði ekki eldguðinn gefið þeim líf 
forfeðranna? Voru ekki hinir kviku, 
í fullu fjöri, hinir sömu og þeir 
sem látnir voru? Og við að vegsama 
forfeðurna, voru þeir ekki að lofa 
sjálfa sig? 

Þrisvar sat ég með þeim þessa 
árshátíð, en tók þó engan þátt í 
henni. Hefði ég gert það, væri ég 
ekki hér til frásagnar um Mandali. 

Áður en hinn mikli dagur rann 
upp var hvert mannsbarn komið 
upp að gígnum; og stóð mannfjöld- 
inn skjaldborg um skálina. Þar var 
beðið, í þögulli lotning og eftirvænt- 
ing, eftir að sól rynni úr sævi. En 
þá hófust söngvar og dansar af meiri 
gleði og fjöri, en nokkurn annan 
ársins dag. Fyrst þegar ég var við- 
staddur þessa hátíð, hélt ég að hver 
syngi með sínu nefi, og dansaði eft- 
ir eigin geðþótta. Síðar varð ég þess 
vís, að söngvar og dansar voru allir 
reglubundnir og athöfnin skipulögð, 
að svo miklu leyti, sem trylt hrifn- 
ing og ofsagleði leyfir. Öll stjórn há- 
tíðarinnar var í höndum prestsins. 
Stóð hann á klöppinni við gíginn, 
og hélt á langri bambústöng, sem 
hann notaði til að gefa lýðnum bend- 
mgar og fyrirskipanir viðvíkjandi 
athöfninni. Stundum söng hann eða 
tónaði nokkur orð, og svaraði lýð- 
urinn með söng. Aldrei greindi ég 
skil á orðum prestsins, en efast ekki 
um að mannfjöldinn skil'di þau. 
Enda voru eyru þeirra eins og önn- 
ur skilningarvit, mun næmari en 
mín. Með svörunum fylgdist ég, og 
dró af þeim, að alt þetta messu- 
hald var lofgerð til eldguðsins og 
forfeðranna. Og var sem öll raun- 
vera hyrfi fólkinu sjónar. Þessa 



FRÁ ÝMSUM ÁTTUM 


47 


stundina lifði það á draumalandi 
fortíðarinnar. 

Eftir helgi-athöfnina við gíginn, 
hófst skrúðgangan. Klerkur stígur 
niður af klöppinni, gengur aftur á 
bak upp úr skálinni og klifrar upp á 
klettaborgina. Þaðan gefur hann 
fólkinu bendingar og skipanir, með 
því, að sveifla bambústönginni sitt 
á hvað. Skipast mannfjöldinn í 
skrúðgönguna, sem farin er niður 
að strönd. Skal enginn hafa augun 
af prestinum á þeirri leið; og verða 
því allir að ganga aftur á bak, frá 
hlíðarbrún til sjávar. En þangað 
eiga þeir að vera komnir um sól- 
setur; því meðan sól rennur í sæ, 
ganga allir í bað. Og er það hátíðar- 
lok. 

Skrúðganga þessi er hið mesta 
afrek, og mundu fáir leika, aðrir 
en Mandalir. I þessari pílagrímsför 
tók hvert mannsbarn þátt, og reynd- 
ist hún sérstaklega erfið þeim, sem 
báru hvítvoðunga og höfðu ung 
börn með sér. En hver hjálpaði öðr- 
um. Menn og konur skiptust á um, 
að bera börnin; og hinir yngri og 
hraustari studdu þá sem eldri voru 
og minni máttar. Engum leyfðist að 
neyta matar eða drykkjar á göng- 
unni; og var þetta hið mesta harð- 
rétti, þar sem Mandalir frömdu al- 
drei föstur endranær. Þó held ég, 
að ekkert hafi tafið fyrir ferðinni 
meir en það, að mega aldrei láta 
augun hvarfla frá klerknum á 
klettaborginni. Nokkrum sinnum 
gaf hann merki til stuttra hvílda; 
en þrátt fyrir það lofaði ég minn 
sæla fyrir að vera laus við þennan 
leiðangur. Og í stað þess að skamm- 
ast mín fyrir, að flatmaga mig í gras- 
inu og gæða mér á Ijúffengum ald- 


inum, kendi ég í brjósti um þessa 
vini mína, sem lögðu þessi undur 
á sig fyrir liðna tíð. Þótt um það, 
varð ég að viðurkenna, fyrir sjálf- 
um mér, að margþ: leggja talsvert 
á sig fyrir trú sína, þó hún sé þeim 
ekki eins örugg og hjartnæm, eins 
og trú þessara barna náttúrunnar. 
Einkennilegt að trúin, sem sögð er 
andlegs eðlis, skuli krefjast líkam- 
legrar áreynslu, þrauta, og jafnvel 
kvala. Fyrir mitt leyti fanst mér, 
að samband við almættið og hin 
hinstu rök, næðist helst með því, 
að hvíla skrokkinn í góðviðrinu, á 
guðsgrænni jörðu; finna sumar- 
blæinn fara um sig ósýnilegum 
höndum alvalds; hlusta á fuglasöng- 
inn, og narta í gómsætt brauðaldini. 
Enda reyndist andríki mitt ekki 
meira en svo, að ég sofnaði út frá 
hugarórum mínum. 

Ég vaknaði við, að mér fanst 
mér hafa verið kastað fram úr rúm- 
inu. Hafði ég þó ekki haft kynni af 
því húsgagni um fleiri ár. Ég sett- 
ist upp og þurkaði stírurnar úr aug- 
unum; en þegar ég ætlaði að koma 
fótunum fyrir mig, rauk ég út af 
eins og dauðadrukkinn væri. Ekki 
var ég lengi að átta mig á, hvað 
um var að vera. Þetta var ekki í 
fyrsta skifti, sem ég fann fjörkippi 
eldguðsins. Engum verður bilt við 
þá, sem ala aldur sinn milli vestur- 
strandar Ameríku og Austurlanda. 
Hér gat þó bráð hætta vofað yfir, 
ættu eldsumbrotin sér stað í iðrum 
eyjarinnar, eftir að hafa legið niðri 
frá ómunatíð. Eins líklegt var, 
að þau ættu upptök sín annars stað- 
ar. En hvort sem var, voru Man- 
dalir í hættu staddir; því á eyjum 
Kyrrahafsins valda jarðskjálftarn- 




TIMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


48 

ir sjálfir minna tjóni en flóðöldur 
þær, sem jafnan fylgja þeim. En 
ekki gat ég merkt nokkra truílun 
í pílagrímsförinni; og það lagðist í 
mig, að meira þyrfti til, svo skyn- 
semi þeirra bryti í bág við trúar- 
siði. Þeir voru ekki líklegir til að 
snúa heim, við svo búið, án þess að 
fullnægja kröfum kredduprestsins. 

Það var komið undir sólsetur og 
mannfjöldinn farinn að dreifa sér 
um ströndina. En engin merki sá 
ég þess, að jarðskjálftinn breytti 
fyrirætlunum fólksins. Og í svip- 
inn varð ekki séð, að nokkuð hefði 
ískorist. Þó bar eyjan nú annan blæ, 
en fyrr, því vesturloftið hafði tek- 
ið á sig gula hulu og ljós sólarinnar 
var daufara. Það var alt annað en 
ég væri öruggur um, að hættan væri 
liðin hjá. Enda leið ekki á löngu, 
að eyjan hristist á ný, og mun kipp- 
urinn hafa verið snarpari en hinn 
fyrri. Ekki sá ég þó, að Mandalir 
gæfu þessu gaum. Þeir fóru sér ekki 
óðslega í neinu, og gengu í sjóbaðið 
í sínu barnslega trúnaðartrausti. 

Rétt í því að sólin hvarf í hafið, 


kom þriðji kippurinn. Var sem eyj- 
an veltist eins og skip í stórsjó. 
Klettaborgin hrundi til grunns, eins 
og henni hefði verið hrofað upp úr 
spilum. Við síðustu glætu dagsins, 
greindi ég dökka rák á haffletinura 
í vestri. Við hana kannaðist ég. 
Þetta var flóðalda, enn í nokkurri 
fjarlægð, en þó eins vís að skella 
á eyna eins og nóttin. 

Við miðlínu jarðar má svo heifa, 
að sólsetur og niðamyrkur nætur- 
innar fylgist að. En áður en al- 
myrkt varð, leit ég til strandarinn- 
ar, og gat ég ekki séð, að eldguðinn 
hefði skotið Mandölum skelk í 
bringu. Nú var trúarhrifning þeirra 
á hæsta stigi, því þennan dag var 
sjóbaðið sakramenti. Lengur þörfn- 
uðust þeir ekki fyrirskipana prests- 
ins; og óvíst að þeir hafi tekið eftir, 
að hann og klettaborgin voru horfin. 

Ekki duldist mér hvað lá fyrir 
þessum saklausu og hreinhjörtuðu 
vinum mínum, en sá enga leið til 
að bjarga þeim. Og í örvænting 
minni var ég þakklátur fyrir nátt- 
myrkrið. 




Fundur \ Helvíti 


í Víti var naumast fundarfært, 
svo fásálnað neðra þar, 
að glóðarhöfðinginn heitri sigð 
á hálsinn sig næstum skar. 

Hann sá hið efra var iðjagrænt 
og ekki neitt skýafar, 
að fátækt mannkyn, en samt þó sælt, 
var sífelt á iði þar. 

,,Ég freistaði svefns, en friðlaus var, 
né festi hinn minsta blund. 
í nafni mín valds við lýðfrjáls lög 
nú lýsi ég settan fund. 

Þó séu á borðum bestu kol, 
er borðstofan ekki hálf. 
í mannpeðin kannske færðist fjör, 
ef fengi þau gyltan kálf“. 

Og næsta morgunn var breytt um brag, — 
við bresti og púðurhvell 
hver regndropi blandinn banaveig 
með blóðlit til jarðar féll. 

Þó heiminum ógni heiftarbál, 
í Helvíti ríkir kyrð. 

Til sáleklu hefir ei síðan spurst 
við Satans hins mikla hirð. 

í kauphöllum lands er kátt í dag, 
því kálfurinn stendur enn. 

Að fótum hans krjúpa klökkum svip 
jafnt klerkar sem valdamenn. 


Einar P. Jónsson 



Borgarvirki 

Eftir séra Valdimar J. Eylands 


Á ferð minni um norðursveitir 
íslands í fyrrasumar rak mig oft í 
rogastans er ég tók eftir þeim miklu 
breytingum sem orðið höfðu í ýms- 
um efnum í þeim héruðum síðasta 
aldarfjórðunginn. Einkum snerta 
þessar breytingar bætta lifnaðar- 
háttu manna og samgöngutæki. 
Vegalengdirnar og vegleysunar, 
sem áður töfðu ferðir manna, eru 
nú horfnar með öllu. Nú ferðast 
menn landshornanna á milli á jafn- 
mörgum klukkutímum og dögum 
áður, því flestir virðast eiga bíla, 
eða hafa aðgang að þeim. Útlendir 
ferðamenn, sem oft tala um Island 
af litlum skilningi, og stundum enn 
minni velvild, nefna það ósjaldan 
í skopi „bílalandið“; svo mjög finnst 
þeim til um fjölda þessara farar- 
tækja í samanburði við fólksfjölda. 
Þeir gleyma því, að á íslandi eru 
engar járnbrautir, og að bílarnir 
eru ekki aðeins notaðir til skemti- 
ferða, heldur og til allra vöruflutn- 
inga innan lands. En ekki er svo að 
sjá sem hin bættu lífsskilyrði hafi 
orðið til þess að festa fólkið í sveit- 
unum. Bílarnir hafa brunað burt úr 
bygðum landsins með margan 
æskumann og mey, og einnig marga 
hinna eldri sem alið höfðu allan ald- 
ur sinn við brjóst móðurmoldar. 
Margt af þessu fólki hefir ekki átt 
afturkvæmt, og hyggur víst ekki til 
heimfarar í hina gömlu sveit. Þjóð- 
in er óðum að „urbaniserast“ eins 


og þeir segja sem flíka heimsmál- 
unum heima; fjöldinn flykkist í 
kvosina milli hæðanna tveggja við 
Faxaflóa, þar sem nú stendur hin 
virðulega höfuðborg Islands, og er 
hún nú fyrir löngu búin að sprengja 
af sér allar gjarðir, og þenur sig út 
um allir jarðir. Séra Sigurður J. 
Norland í Hindisvík harmar þetta í 
Aldarhætti sínum 1947, þar sem 
hann lýsir kringumstæðunum í 
heimasveit sinni, og mun sú lýsing 
eiga heima um ýmsar aðrar sveitir: 

„Bygðin fríða eyðist óðum, 
út til stranda víða standa 
býli í eyði inn til hlíða, 
og i miðið leggjast niður“. 

En presturinn skilur vel ástæðuna 
til þessara atburða, er hann segir 
síðar í kvæðinu: 

„Lengst af tíma lítið gaman 
lífgar hljóðar norðurslóðir. 

Ei að síður sólmánuður 
seiðir menn á vettvang þenna, 
þar sem fundu eigi yndi, 
er þá flæmdi burt og dœmdi 
látlaust strit að litlum notum, 
leiði og dofi moldarkofans“. 

Annars vegar er það þannig hið 
hversdagslega og lýjandi strit sveita- 
lífsins, en hins vegar glans og gleði 
fjölmennisins, en líklega þó ekki 
síður hin skjóta hagsmunavon í 



BORGARVIRKI 


51 



BORGAKVIllKI 

séð frá L/aufási í Víðidal. í dalsbotninum sést Víðidalsá. 


sjávarþorpum og bæjum landsins, 
sem lokka fólkið úr sveitunum. En 
auðvitað er þetta aðeins tímabundið 
fyrirbrigði, háð staðháttum og ald- 
arfari. Engin hætta er á að varan- 
leg fólksauðn verði í hinum fögru 
sveitum íslands. Straumur tímans 
skilar ýmsum aftur heim, og aðrir 
koma í stað þeirra sem ílendast við 
sjóinn. En mjög virðist viðburða- 
rás samtíðarinnar hefta framgang 
þeirrar draumsjónar að „sveitirnar 
fyllist, akrar hylji móa“, og brauð 
veiti „sonum móðurmoldin frjóa“. 

En þótt margt hafi breyst í svip 
landsins og háttum þjóðarinnar, er 
það þó fleira sem stendur óhaggað 
öld eftir öld. Árnar renna enn með 
sínum skæra silfurlit og þunga nið 
eftir sama farvegi að mestu og þær 
gerðu er hin fyrsta móðir á íslandi 
fæddi sinn fyrsta son. Fjöllin standa 
með sínum forna tignarsvip eins og 
þá er hinn týndi sonur fór utan, sem 
nú er aftur kominn heim. Örnefnin 


eru enn óbreytt. Sögustaðirnir mæla 
enn á sína fornu tungu, sumir um 
hryðjuverk, eða manndáð, og stund- 
um hvorttveggja. Það er eins og 
þeir kalli á þá kynslóð sem nú bygg- 
ir landið og segi: Við höfum verið 
vottar að baráttu þjóðarinnar öld 
fram af öld. Aldrei hefir henni liðið 
eins vel og nú. Aldrei hefir verið 
meiri ástæða en nú til að elska, 
treysta, og byggja landið. 

Sá sögustaður norðanlands sem 
mér var einna starsýndast á, var 
Borgarvirki í Húnavatnssýslu. Er 
hér um einskonar klettaborg að 
ræða, er stendur efst á miðju felli 
því er aðskilur Vesturhóp og Víði- 
dal þar í sýslunni. Er hvorttveggja 
að klettaborg þessi sést í órafjar- 
lægð í góðu skygni, og er þangað 
er komið gefur þaðan stórfenglegt 
og víðfeðmt útsýni yfir mest alla 
Austur-Húnavatnssýslu, og einnig 
nokkurn hluta vestur sýslunnar, og 
lengst suður á öræfi. 









52 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Bærinn þar sem ég fæddist og 
ólst upp fram um tvítugs aldur, 
stendur á lágum hálsi austan Víði- 
dalsár, beint á móti Borgarvirki. Var 
virkið því eitt hið fyrsta sem ég sá 
í hvert sinn er út var komið í bæj- 
ardyrnar. í æsku minni var engin 
tilsögn veitt í átthagafræði eins og 
nú tíðkast í barnaskólum landsins. 
En þó var ég ekki gamall að aldri 
er ég heyrði að einkennileg saga 
stæði í sambandi við þessa kletta- 
borg. Að vísu var hana ekki að finna 
í fornsögunum sem fólkið las á 
kvöldvökunum í skammdeginu. En 
hún lifði á vörum manna í sveitinni. 
Sagan er í stuttu máli á þessa leið: 

Um aldamótin 1000 var uppi mað- 
ur nokkur á íslandi er Styr hét, og 
bjó að Hrauni í Borgarfirði. Hann 
var illmenni mikið og ójafnaðar- 
maður, en ríkur að fé og frændum. 
Jafnaði hann oftast sínar mörgu 
sakir með öxinni, og var því nefnd- 
ur Víga-Styr. Hann féll um síðir 
við lítinn orðstír fyrir ungum sveini 
sem hann hafði svívirt með því að 
gefa honum grátt lamb í skaðabæt- 
ur fyrir föður hans, sem Styr hafði 
vegið. Ummæli sveinsins, er hann 
vóg Styr urðu að einskonar spak- 
mæli, sem enn lifir með alþýðunni: 
„Nú launaði ég þér lambið gráa“. 
Þenna talshátt notuðum við dreng- 
irnir í sveitinni er við þóttumst hafa 
náð okkur niðri hvorir á öðrum, 
löngu áður en við vissum hvernig 
hann var til orðinn. Út af vígi Styrs 
spunnust langar deilur og mikil 
vígaferli. Leiksvið þeirra viðburða 
færðist víða um land, einnig til Nor- 
egs og jafnvel alla leið suður í Mikla- 
garð. Er ekki ástæða til að rekja þá 
viðburði hér. En lokaþáttur þessar- 


ar fornu harmsögu fer fram í og við 
Borgarvirki, tíu árum eða lengur 
eftir dauða Styrs. 

Forystumennirnir í þessum síð- 
asta þætti eru þeir Illugi svarti, 
frændi Styrs, og Barði Guðmunds- 
son frá Ásbjarnarnesi. Sótti Illugi 
Barða heim í sveit hans með miklu 
liði, eða um níutíu manns. En þótt 
Barði væri liðfár var hann ekki ó- 
viðbúinn. Hann hafði lengi átt von 
þessarar heimsóknar, og hafði valið 
sér klettaborgina, sem síðan ber 
nafnið Borgarvirki, að vígi. Hefír 
vígi þetta verið að nokkru sjálfgert 
frá náttúrunnar hendi, en Barði og 
menn hans hafa unnið þar mikið 
stórvirki með því að hlaða í skörðin 
að austan og sunnan milli hárra 
þverhníptra hamra. Prófessor Björn 
M. Olsen, sem á sinni tíð rannsak- 
aði virkið með vísindalegri ná- 
kvæmni, telur að Barði og menn 
hans hafi varið til endurbóta virk- 
isins, til grjóthleðslu og brjóstvarna, 
að minsta kosti tvö hundruð dags- 
verkum. En þetta varð nú hið ákjós- 
anlegasta vígi. I skeifunni, eða kvos 
þeirri sem er innan virkisins, reisti 
Barði svo skála, og bar þangað vist- 
ir. En er honum bárust njósnir aí 
norðurreið Illuga, hélt hann til virk- 
isins, og var þar kominn er Illuga 
bar að með lið sitt. Leist Illuga virk- 
ið rammgjört mjög, og særði hann 
Barða að ganga úr víginu og berj- 
ast með drengskap. En Barði mælti: 
„Ef þú vilt njóta liðs þíns, þá mun 
ég njóta virkis míns“. 

Illugi ákveður nú að hefja umsát 
um vígið, og svelta andstæðingana 
í hel. Hve lengi umsátin stóð vita 
menn ekki, en Barði og menn hans 
báru sig vel, og skeyttu engu háðu- 



BORGARVIRKI 


53 


legum matarboðum þeirra Illuga ut- 
an veggja. Þar kom þó að lokum að 
bryti Barða tilkynti honum að nú 
sé ekkert eftir vista nema eitt mörs- 
iður, og spyr hvort því skuli skifta 
með virkismönnum. Barði svarar: 
„Annað ráð skulum vér taka. Þá 
þeir setjast niður og matast skulum 
vér kasta þessu út til þeirra. Má 
vera að þeir haldi að vér höfum 
ærna vist, og hætti umsátinni“. 
Þetta gerðu þeir svo með þeim ár- 
angri sem Barði hafði ætlað. Haust 
var komið, og kalt í veðri. Illugi 
taldi nú umsátina vonlausa, þar sem 
slíkar byrgðir voru fyrir í virkinu 
að þeir fleygðu út matvælum. „Skul- 
um vér taka hesta vora“, mælti 
hann, „ríða heim. Vil ég hér eigi 
bíða frera“. 

Þannig er þessi forna munnmæla- 
saga. Mannvirkin miklu á Borgar- 
virki bera henni vitni að hún muni 
sönn að efninu til. En út af henni, 
og tiltæki Barða hefir spunnist ann- 
ar talsháttur: „Sá kastar út mörsiðr- 
inu, sem tekur til sinna síðustu úr- 
ræða“. 

Þótt þessi saga sé til orðin á varga 
og vígaöld, og ætti að því leyti að 
vera fornaldarsaga öllum heimi, eins 
og hún er á íslandi, er samt yfir 
henni einskonar ævintýraljómi. Við 
bakgrunn hins blóðuga vígaferils 
sem hún greinir, má sjá 1 henni 
glampa sem bera vott um traust 
vináttubönd, hreysti, áræði, dreng- 
skap og mikið mannvit. Þessir eigin- 
leikar hafa gengið í arf með þjóð- 
inni öld eftir öld, og bera fagra á- 
vöxtu í skaphöfn og framkomu 
þeirrar kynslóðar sem nú byggir 
landið. 


Félag Húnvetninga í Reykjavík 
hefir nú ákveðið að beita sér fyrir 
endurbótum á Borgarvirki. Allmik- 
ið af hinni fornu hleðslu er nú hrun- 
ið og skekt. Með aðstoð Þjóðminja- 
varðar, og að fengnum styrk frá 
Alþingi, hefir nú verið hafist handa 
um að koma virkinu aftur í sitt sögu- 
lega form. Með tækni nútímans og 
vinnuvélum ætti það ekki að taka 
langan tíma að leysa af hendi ann- 
að eins verk og það sem Barði og 
menn hans unnu á tæpum sjö mán- 
uðum. En ávalt mun það valda undr- 
un og aðdáun, hvernig þessir fornu 
garpar gátu lyft slíkum björgum 
sem þarna eru og komið þeim í 
hleðslu. En meðvitundin um það að 
fjör og frelsi var í veði hefir vafa- 
laust aukið þeim ásmegin. En þess- 
ir steinar, og þessi klettaborg, mun 
lengi tala um hreysti forfeðranna, 
og það hversu lífið — þeirra eigið 
líf. var þeim dýrmætt. 

Sagan hér að framan gerðist á 
hinni fornu landnámsöld Islands, 
eða skömmu síðar. Borgarvirki tal- 
ar máli löngu horfinnar kynslóðar, 
sem var að búa um sig í nýju landi, 
og var um alt háð takmörkum síns 
tíma um hugsjónir og siðgæði. En 
það er góðs viti hverri þjóð, og 
hverju þjóðarbroti, að leggja rækt 
við fortíð sína, menningu, mann- 
virki og mál. Það hafa Islendingar 
löngum gert. En heimaþjóðin star- 
blínir ekki lengur á forna frægð, né 
heldur lifir hún lengur fyrst og 
fremst í ljóma löngu liðinna afreka. 
Ný landnámsöld er upp runnin á Is- 
landi, eins og hver sá, er kynnist 
landi og þjóð nú, hlýtur að sjá. Þjóð- 
in er nú fyrst að læra að þekkja 
landið sitt, orku þess og auðlegð í 



54 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


fossum og flúðum, ís og eldi, að ó- 
gleymdu forðabúri hafsins með 
ströndum fram. Þjóðin er glaðvak- 
andi, bjartsýn, starfsöm, djörf og 
framsækin, — leið hennar liggur til 
sigurs. 

En hvað líður oss, hér vestra? Á 
sumri komanda verður þess minnst 
að sjötíu og fimm ár verða senn lið- 
in frá því er íslendingar hófu land- 
nám sitt hér í Vestur Canada. I þessa 
þrjá aldarfjórðunga höfum við set- 
ið í einskonar Borgarvirki. Öll þessi 
ár höfum vér verið umsetnir af fjöl- 
mennari, og um flest öflugri þjóð- 
um en vér erum. Það hefir vissu- 
lega verið mjög vingjarnleg umsát 
á allan hátt, og vér höfum hlotið 
margvíslegan stuðning jafnvel frá 
hérlendum mönnum í baráttunni 
fyrir þjóðerni voru. Mikill fjöldi 
manna hefir líka þegið veisluboðið 
utan virkisveggjana, og hafa horfið 
með öllu í þjóðahafið. En samt er 


vænn hópur eftir í virkinu eftir sjö- 
tíu og fimm ár. Margir ágætir for- 
ingjar hafa staðið á brjóstvörnum 
þess, starfað af eldmóði, og dáið með 
sæmd. En hvað er framundan? Jú : 
vér vitum að umsátinni hlýtur að 
lúka aðeins á einn veg að lokum 
Spursmálið er aðeins: Hvenær? Er- 
um vér nú á þessum tímamótum 
líkt á vegi staddir og Barði í Borg- 
arvirki, að vér séum um það bil að 
kasta út mörsiðrinu, þjóðernislega? 
Munum vér, áður lýkur land- 
námssögu vorri hér í landi, reisa 
sjálfum oss einhvern þann minnis- 
varða, byggja það Borgarvirki, að 
menn megi sjá, eftir þúsund ár, að 
hér hafa íslendingar dvalið, staðið 
saman og starfað að hugðarefnum 
sínum uns yfir lauk? 

Nei, vér verðum ófúsir að kasta 
út mörsiðrinu enn um langan aldur, 
heldur segjum með Barða: „Ég vil 
njóta virkis míns“. 




Ef ant þú heitt— 

Ef ant þú heitt þeim manni, sem elskar heiðið blátt — 
þann undravíða, bjarta silfur-rann — 
þá verður þú að læra, að lyfta þér eins hátt, 
og leita sama takmarks eins og hann. 

Stýf aldrei þínar fjaðrir, þótt hefti hversdags önn 
og heimur freisti út í soll og glaum. 

Með dreymandanum fljúgðu yfir hverfulleikans hrönn, 
því hann er tengdur þínum ævidraum. 


G. J. 



Seinasti geirfuglinn 


Fyrsta kvöldið í kirkjugarðinum 

(páttur úr kvæðaflokki) 


Ég kom nú í húminu hingað inn 
að heilsa þér nýkomni vinur minn, 
við gerum það gjarnast á kvöldin. 

Og nú ertu loks orðinn nábúi minn, 
ég nágranna skylduna í beinum mér finn. 
Þeir báru þig hingað í hægðum sér inn 
þeir herrar, sem fara með völdin. 

Ég veit að þeim leiðist hér flestum fyrst, 
og finst þetta hálfgildings rauna-vist, 

— en venjast því vonum bráðar. 

Þeim finst að þeir hafi eitthvað mikið mist, 
þá minnir að þeir hafi betra gist, 
og jafnvel, í einrúmi, unnað og kyst, 

— þó ei væri sögur þær skráðar. 

Bn sálms-versin tvö, er þeir sungu í dag, 
að sjálfsögðu voru þitt besta lag: 

„Alt eins og blómstrið eina“, 
og „Nú vel í herrans nafni“, var 
það nafn, sem þig óskertann hingað bar. 
Sá íslenski sálmur er útdauður þar, 
sem örlögin framþróun meina. 



56 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


í dag áttu hin íslensku útfarar-ljóð 
sér útför hér vestra, nú fallin úr móð 
þau eru, því engin þau skilur. 

En það ætti að gleðja þig, góðvinur minn, 
að grafarinn íslenski, er vinur þinn, 
og hann gaf þér óskiftan sönginn sinn, 

— þann söng, er nú fortíðin hylur. 

En nú ertu kominn í hópinn hér, 
sem hæðir ’ið lága og smáa, en sér 
að framhald er fullkomnun andans. 

Og jöfnuður ríkir og réttur hér, 

það rífast hér engir, — og því er nú ver. 

En menningin íslenska útþurkast hér 
við útfiri seinasta landans. 

Að gleymdirðu buddunni gerir ei til, 
það gera hér engir nein reiknings-skil, 
við látum það eftir þeim ungu. 

Og hér gengur okkur alt í vil, 

því aurarnir sökkva í „Drekkingar-hyl“. 

Hér leyfist ei áhætta, ágóða-spil, 
hér á enginn „vasana þungu“. 

Þeir koma ekki hingað með gx'óða og gjöld, 
sem gerast hér boi’garar, hefð og völd 
við hliðið vort hverfur þeim sjónum. 

Og þetta hefir viðgengist öld eftir öld, 
til eilífar nætur hér reist eru tjöld, 
þeim finst kannske sumum, að hvílan sé köld 
og kroppurinn liggi á prjónum. 




Þ. Þ. Þorsteinsson, sjötugur 

Eftir Sig. Júl. Jóhannesson 


„Ég naut mín aldrei 
nema þá ég kvað“. E. T 

Ritstjórinn mæltist til þess að ég 
skrifaði nokkur orð í „Tímarit Þjóð- 
ræknisfélagsins“ um Þ. Þ. Þorsteins- 
son skáld í tilefni af því að hann 
varð sjötugur 11. nóvember 1949. 

Ef rita ætti ítarlega um Þorstein 
og öll hans miklu verk, yrði það að 
vera langt mál. Hann yrði þá að 
deilast í sundur eins og hér segir: 
Þ. Þ. Þorsteinsson sagnaritari, sögu- 
skáld, ættfræðingur, dráttlistarmað- 
ur og Ijóðaskáld. 

Til eru menn, og þeir allmargir, 
sem skara fram úr í einhverju einu; 
þeir eru líka til, ekki fáir, sem leggja 
gjörva hönd á margt, en gera engu 
góð skil. Þeir eru aftur á móti und- 
ur fáir, sem leggja margt fyrir sig 
og leysa það alt vel af hendi. Einn 
þeirra örfáu manna, sem það getur 
og gerir, er Þ. Þ. Þorsteinsson. Alt 
þetta ofantalda lætur honum einkar 
vel. Það væri því synd að segja að 
skaparinn hefði verið smátækur við 
útbýting hæfileikanna, þegar hann 
gerði Þorstein úr garði. 

En þrátt fyrir alt þetta, þá er það 
samt víst að sálin er aldrei eins glað- 
vakandi, eins ljóslifandi og eins 
djúpdreymandi eins og þegar hann 
yrkir sín bestu kvæði. Hann getur 
því sagt eins og Esaias Tegner höf- 
undur Friðþjófs: „Ég naut mín al- 
drei nema þá ég kvað“. 

Það á vel við að „Tímarit Þjóð- 


ræknisfélagsins“ minnist Þorsteins 
á þessum tímamótum í lífi skálds- 
ins, því ritið hefir frá byrjun notið 
ríflega svo að segja allra lista hans 
og hæfileika: Það hefir flutt eftir 
hann hvert kvæðið öðru betra og 
snjallara; það hefir flutt sögur og 
ýms önnur bókmenta smíð frá hans 
hendi og það hefir á hverju ári í 
meira en þrjátíu ár flutt listaverk, 
sem ég efast um að margir geri sér 
fulla grein fyrir: Það er hinn órím- 
aði skáldskapur — teikningin á 
kápu „Tímaritsins“. 

Ég var fyrir skömmu að tala við 
greindan mann, og talsvert lesinn. 
Talið barst að þjóðræknismálum, og 
sérstaklega að „Tímaritinu". 

„Hefir þú tekið eftir skáldskapn- 
um á kápu „Tímaritsins?“ spurði 
ég. 

„Já, það er ansi fallegt útflúr“, 
svaraði hann: 

„Hefirðu íhugað hvað það tákn- 
ar?“ spurði ég: 

„O, það er bara fallegt pírumpár; 
ég býst ekki við að það tákni svo 
sem nokkuð sérstakt“. 

Ég stakk upp á því að við sett- 
umst niður og skoðuðum kápu Tíma- 
ritsins. Hann tók því. Við settumst 
því niður með „Ritið“ á milli okk- 
ar og skýrðum hvor fyrir öðrum 
alt, sem við sáum og skildum á káp- 
unni. Við byrjuðum neðst, það sem 
við sáum og skildum, var þetta: 
Fyrst blasir við blágrænn sjórinn. 



58 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Það er um sólaruppkomu og meira 
en helmingur af sólinni er komið 
upp fyrir sjóndeildarhringinn. Sol- 
argeislarnir breiðast eins og ótelj- 
andi ljósfingur upp eftir himin- 
hvolfinu og djúpum roða slær á 
sjóinn. Þá sést hvar skip kemur 
siglandi frá austri; það hefir skáldið 
hugsað sér að flytti Leif Eiríksson 
á leið til Vesturheims. Hægra meg- 
in sést út í gegnum stórar dyr. Það 
er kvöld og heiðskír, stirndur him- 
inn; sjöstjarnan sést greinilega. Við 
dyrnar situr kona (gyðja) með bók 
fyrir framan sig og er að skrifa. 
Það er persónugerfi fortíðarinnar 
og er hún að ljúka við að skrifa 
sögu sína og reikninga. Hinum 
megin sést út um aðrar stórar dyr 
og þar sést önnur kona (gyðja). 
Hún er ung og glæsileg, stendur og 
horfir beint fram undan sér ákveð- 
in og einarðleg; það er framtíðin. 
Það er eins og hún vilji segja: 
„Hvernig er nú hér umhorfs? Ég 
kvað eiga að taka hér við stjórn og 
búsforráðum". Uppi yfir þessum 
hluta myndarinnar og þvert yfir alla 
kápuna sjást níu tjöld, öll að nokkru 
dregin til hliðar, nema miðtjaldið. 
Þetta eru tjöldin fyrir dyrum hinna 
níu himna, sem forntrúin getur um. 
Neðan undir þessum tjöldum er 
bogabrú; endarnir á henni eru báð- 
ir huldir á bak við ystu tjöldin. 
Brúin er „Bifröst“ (Regnboginn). 
Neðan undir „Bifröst“ er bogalína 
í rúnaletri; það eru þessi orð: „Ár 
vas alda“. Eru það fyrstu orðin í 
þriðja erindinu í „Völuspá“. — 

Fleira er í þessari skáldmynd, en 
þetta nægir til þess að sýna og sann- 
færa um það, að hér er um meira 
en fallegt „útflúr“ og „pírumpár“ 


að ræða. Það er stórfengileg hug- 
sjón, sem rís upp í huga skáldsins, 
og listamaðurinn færir hana í þann 
búning að hún birtist einnig öðrum, 
þótt þeir sjái hana ekki eins full- 
komlega og hann sjálfur. 

Þ. Þ. Þorsteinsson var einn þeirra, 
sem hér stofnuðu „Hagyrðingafé- 
lag“ stuttu eftir aldamótin. Hann 
var þá nýlega kominn heiman frá 
íslandi; gullfallegur maður og 
skemtilegur. Þegar ég sá hann fyrst 
datt mér í hug þessi vísuhelmingur 
eftir Símon Dalaskáld, þar sem 
hann er að lýsa Kjartani Ólafssyni: 

„Gullbjart hár um herðarnar 
hrökk í bárum niður“. 

Á meðan félagið lifði, var Þor- 
steinn einn af stoðum þess og stólp- 
um. 

Ég varð þá sérstaklega hrifinn af 
einu kvæði, sem hann las upp á 
fundi félagsins, og mér hefir altaf 
þótt mikið til þess koma. Kvæðið 
heitir „Órar“ og er fyrsta erindið 
þannig: 

„Mig hefir altaf langað, langað 
líða’ á vœngjum þangað, þangað, 
þar sem best fá angað, angað 
unaðsblóm í fögrum reit — 
þar sem enginn, enginn veit. 
Mig hefir altaf langað, langað 
lífið rétt að skilja — 

Hulda vill hylja“. 

Skáldið hugsar og hugsar; spyr 
og spyr en fær ekkert svar. Sálin 
svífur leitandi út í og út um ómælis 
geiminn; leitar og leitar, en finnur 
ekki það, sem hún þráir eða leitar 
að. Loksins snýr hún aftur heim til 





Þ. Þ. ÞORSTEINSSON, SJÖTUGUR 


59 


sín þreytt og vonsvikin og hættir — 
gefst upp. Að leitinni endaðri lýk- 
ur skáldið kvæðinu á þessa leið: 

„Flý ég heirn í forna rúmið, 
ferlegt þar sem tjaldar skúmið; 
sólargeisla hylur húmið, 
horfin — búin öll mín leit, — 
þar um enginn, enginn veit. 

Flý ég heim í forna rúmið, 

finn ég á þar heima. - 

Gott er að gleyma“. 

í þessu kvæði lítur skáldið dökk- 
um augum á lífið og tilveruna. En 
Þorsteinn lítur þau margs konar 
augum. Þetta kvæði orti hann lið- 
lega tvítugur og það gat ekki dul- 
ist þeim, sem það lásu að hér var 
maður á ferð, sem var efni í meira 
en hagyrðing. Kvæðið „Órar“ ber 
með sér viðkvæmni hins unga 
manns, sem á það eftir að harðna og 
fyllast krafti til þess að berjast. 1 síð- 
ari kvæðum sínum hefir skáldið öðl- 
ast þann styrkleika og þá yrkir hann 
meðal annars kvæðið „Lífsbarátta“. 
Þar ber hann fram hvorttveggja: 
eggjun og ásökun. Skáldið eggjar 
hina þrælbundnu til þess að slíta 
eða brjóta af sér þrældómshlekkina, 
en mitt í þeirri eggjun liggur við 
að örvæntingin nái yfirhönd vegna 
þess, hvílíkar rolur honum finst 
fólkið vera, þegar til þess kemur 
að krefjast fulls frelsis, og hann 
hrópar í vonleysi: 

„Ó, lýður! Ó, lýður! — sjá, Ijós 
brýst þinn stig! 

Hvi lýsturðu’ ei hlekkina’ í mola? — 
En lil hvers er annars að tala við þig, 
þú trágjarna, margþjáða rola?“ 

Skáldið á mörg kvæði stórfengi- 
leg og andrík, einmitt í svipuðum 


anda og þetta. Hér er eitt erindi úr 
hinu mikla kvæði sem hann flutti 
á „Frónsmóti“ 1943 í sambandi við 
stríðið: 

„Ei skal höggva!’ hrópa Snorrar 

allir: 

Höggva skal!‘ er blinda valdsins 

svar, 

þess er reisti þjóðadrambi hallir, 
þjóðarlesti óf í stjórnarfar. 

Þess er skifti heimi í herra og þræla. 
höfuðþjóð og réttdræpt sláturfé. 
Þess er dýpst í ánauð alt vill bæla, 
alla festa’ á sama gálgatré“. 

Hér eru tónar skáldsins alvarleg- 
ir og ásakandi. En hann á líka aðra 
tóna hrífandi og hugljúfa. 1 stuttri 
ritgerð er ekki hægt að gera skáld- 
inu skil; til þess þyrfti að skjóta inn 
hverju kvæðinu eftir annað, sem 
sýni það hvernig farið er með mis- 
munandi yrkisefni. En það er ekki 
hægt hér. Samt langar mig til þess 
að benda á eitt kvæði, sem Þor- 
steinn orti um Sveinbjörnsson tón- 
skáld látinn og taka það hér upp í 
heild; það eru aðeins fjögur stutt 
erindi. Fegurstu kvæði sumra skálda 
eru einmitt erfiljóð eða eftirmæli, 
eins og t. d.: 

„Dauðinn er lækur en lífið er strá, 
skjálfandi starir það straumfallið á“, 
o. s. frv. 

Þetta er líka eðlilegt; við þau 
tækifæri vakna hinar dýpstu og við- 
kvæmustu tilfinningar, sem manns- 
sálin á. Kvæðið er þannig: 

„Tónbylgjan háa hneig að þagnar- 
ströndum, 

hörpunnar strengir sungu’ út gengin 

spor. 

Guð vorn í söng þú geymdir úti’ í 
löndum — 


60 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


gafst oss hans dýrð, og trú á land 

og þor. 

Fuglinn, er sumri söng, á vœngjum 

þöndum, 

svifinn er heim í lands síns blessað 

vor. 

Hljómbrimið þagnar. Hrannir tóna 

falla, 

hljóðnaðir söngvar. Ströndin auð og 

köld. 

Lognsœrinn djúpi geymir eilífð alla 
ókveðnu lögin bak við heyrnarvöld. 
Bergmálið eitt um stuðlabergsins 

stalla, 

strengleiki þína kveður nýrri öld. 

Friðarins skuggar faðma daginn 

langa, 

fellur á bæn i djúpin kveldsól 

hljótt; 

Vögguljóð sofa. Svefnsins liljur 

anga; 

Sveinbjörn í móðurskauti hvílir 

rótt, 

Lotningin tekur landið alt til fanga, 
Ijúflingur þess er býður góða nótt. 

Lengi mun hlýða’ á hjartslátt þinna 

óma 

hugfangin þjóð í íslands klettasal. 
Ásýnd þín heið sem hugsun barnsins 

Ijóma, 

hljómur þinn lag, er framtíð sigra 

skal. 

Landið þitt geymir lífs þíns helga 

dóma; 

lofsöngvar þínir fylla borg og dal“. 

Þegar ljóðum Þorsteins verður 
öllum safnað saman og þau gefin út 
í einni heild, þá mun það viður- 
kent af flestum að þar sé um býsna 


auðugan garð að gresja. — Og þeg- 
ar fegurstu ljóðperlurnar verða 
valdar úr kvæðum bestu íslensku 
skáldanna, þá verður þar á meðal 
kvæði Þ. Þ. Þ. um Sveinbjörn tón- 
skáld látinn. Þar er um djúpan, 
hrífandi, háleitan og fagran skáld- 
skap að ræða. 

Ég get ekki skilið við þessi orð 
án þess að minnast á tvent í verk- 
um Þorsteins, sem ég hefi hvergi 
heyrt né séð minst á af þeim, sem 
um hann hafa rætt eða ritað: 

Sem betur fer er nú svo komið 
að fullkomin vinátta, samvinna og 
hlýhugur ríkja á meðal íslendinga 
austan hafs og vestan. Milli þeirra 
hafði átt sér stað talsverður sárs- 
aukakendur misskilningur og skort- 
ur á bróðurlegum tilfinningum í 
gamla daga. Sumu eldra fólkinu 
heima hafði skilist að ævintýra 
löngun og skortur á ættjarðarást 
hefði átt mikinn, eða jafnvel mest- 
an þátt í vesturferðunum, án þess að 
þeir sem burt fluttu hefðu verið 
knúðir til þess af erfiðum kringum- 
stæðum. Þetta misreiknaða dæmi 
hefir Þorsteinn reiknað svo rétt og 
skýrt í fyrsta bindi af „Sögu íslend- 
inga í Vesturheimi“, að nú ríkir þar 
lítill eða enginn misskilningur leng- 
ur. Það er viðurkent af öllum nú að 
harðæri og aðrir óþolandi erfiðleik- 
ar knúðu fólk af landi burt til þess 
að bjarga lífi og líðan, en að þetta 
sama fólk elskaði ekkert minna 
land sitt og þjóð en hitt, sem heima 
sat. Fyrir þann þátt, sem Þ. Þ. Þ. 
átti í því að leiðrétta þennan mis- 
skilning, á hann skilið þakkir og 
viðurkenning. Hitt atriðið er í sam- 
bandi við það merkilega verk, sem 
hann hefir leyst af hendi með samn- 



61 


Þ. Þ. ÞORSTEINSSON, SJÖTUGUR 


ing bókarinnar „Vestmenn“. Þar 
hefir hann skrifað svo stutt, en 
greinilegt ágrip af sögu Vestur ís- 
lendinga, að tæplega er hægt að 
trúa því hversu miklu honum hefir 
tekist að þjappa þar saman. Sú bók 
verður áreiðanlega eftir því betur 
og meira metin, sem lengra líður. 
Hún er svo mörgum kostum gædd: 
Skrifuð á alþýðlegu máli, eins óhlut- 
dræg og laus við allan flokkadrátt, 
sem mest má verða, og um fram alt 
er hún: friðflytjandi, vináttuskap- 
andi og bróðurþelsvekjandi milli 
Austmanna og Vestmanna. Bókin 
sýnir hvernig samúðarskortur í fyrri 
daga var báðum pörtum til sorgar 
og sársauka; og hvernig þessi sam- 
úðarskortur var svo að segja altaf 
og allur af misskilningi sprottinn. 
Þessi merkilega bók er prentaðir 
fyrirlestrar, sem Þorsteinn flutti í 
Ríkisútvarpið á íslandi. Var hlust- 
að á þessa fyrirlestra með hinni 
mestu athygli og ánægju. Er það 
áreiðanlegt að þeir mynduðu sterk- 
an streng í þá bræðrabrú sem nú er 
í smíðum milli vor hér vestra og 
heimaþj óðarinnar. 

Ég enda þessar línur með litlu 
ljóði til Þ. Þ. Þorsteinssonar á sjö- 
tugs afmæli hans: 

Þú varst ungur þegar söngvar 
þínir mátt og lífsvald áttu. 

Frjáls þú hefir LÍFI lifað 
langan dag í túni Braga. 

Fjör og þróttur, þýðir sprettir 
— þó að árin snjófgi hárin — 
upp og niður, út og suður 
ekki dvínar fáki þínum. 


Gleymast ekki — þjóðin þakkar — 
þýðu Ijóðin mörgu og góðu. 

Svæfir harma, hjartað vermir 
hugræn glóð í fögru Ijóði. 

Þó að fleytu þinni mæti 
þungar hárur sjötíu’ ára. 

Þú kant enn að orna mönnum; 
eldur skín frá penna þínum. 

☆ 

BÆKUR og RIT 

eftir Þ. Þ. Þorsteinsson 

Fíflar (Smásögur eftir ýmsa), 
Wpg., I. 1914. 

Fíflar (Smásögur eftir ýmsa), 
Wpg., II., 1919. 

Þættir (Ljóð — Ljóða-þættir), 
Wpg., 1918. 

Heimhugi (Ljóð) Reykjavík, 1921. 

Saga (Missirisrit), Wpg., 1925— 
1930 (6. árg. — 12 bækur). 

Kossar (Sögustíll — riss —), Rvík 
1934. 

Vestmenn (Útvarpserindi um 
landnám íslendinga í Vesturheimi), 
Rvík, 1935. 

Ævintýrið (frá íslandi til Brasi- 
líu), Rvík, 1937 og 8. 

Saga íslendinga í Vesturheimi 
I. bindi, Rvík, 1940. 

S. í. í V. II. bindi, Winnipeg, 1943. 

S., I. í V. III. bindi, Winnipeg, 1945. 

Björninn úr Bjarmalandi, Wpg. 
1945. 

— í handritum mun hann eiga 
smásögur í tvær bækur og kvæði í 
þrjár. 


Ljóðskáldið Jakob Jóhannesson Smári 

sextugur 


Eftir prófessor Richard Beck 


Jakob Jóhannesson Smári rithöf- 
undur varð sextugur síðastliðið 
haust. Var þeirra tímamóta í ævi 
hans að sjálfsögðu getið að nokkuru 
í íslenskum blöðum, en þó eigi von- 
um fremur, jafn ágætt ljóðskáld og 
hann er, að ógleymdum öðrum rit- 
störfum hans. Mun það og mála 
sannast, að þó að hann eigi marga 
aðdáendur meðal ljóðavina fyrir 
hreina ljóðsnild sína, þá mun hann 
vart almennt metinn að verðleikum 
sem ljóðskáld, vegna þess, að hann 
er einn af hinum hógværu í landinu 
í lífi og list. En því er nú einu sinni 
þannig farið, bæði í þjóðlífinu og 
bókmenntunum, að fjöldi manna 
lætur háreystina og stóryrðin villa 
sér sýn, og sést að sama skapi yfir 
þá snild, sem felst í verkum hinna 
hóglátari rithöfunda og skálda, sem 
temja sér öðru fremur listrænt frá- 
sagnarform og fágaðan ljóðstíl. 
Vissulega er arnsúgurinn aðdáunar- 
verður og hrífur hugann með sér, en 
svanakvakið og þrastarsöngurinn 
eiga líka fullan rétt á sér í ríki ljóð- 
listarinnar. 

I. 

Jakob Jóhannesson Smári er fædd- 
ur 9. október 1889 að Sauðafelli í 
Miðdölum í Dalasýslu. Foreldrar 
hans voru hinn kunni málfræðingur, 


séra Jóhannes L. L. Jóhannsson, 
Tómassonar, og Steinunn J. Jakobs- 
dóttir, prests Guðmundssonar. Báðir 
afar Smára, prestarnir Jóhann 
Tómasson og Jakob Guðmundsson, 
voru hagmæltir vel, en Vatnsenda- 
Rósa var langömmusystir hans 
(systir Guðrúnar, móður séra Jak- 
obs). Smári ólst upp hjá foreldrum 
sínum til fimm ára aldurs, en var þá 
tekinn í fóstur af hjónunum Þor- 
steini Daðasyni og Katrínu Jónsdótt- 
ur á Þórólfsstöðum í Miðdölum. Var 
hann þar í þrjú ár, uns fóstri hans 
dó, en þá fór hann með fóstru sinni 
að Sauðafelli, til Björns sýslumanns 
Bjarnasonar, og var þar árlangt, en 
þá kom fóstra hans honum til frænda 
hans séra Jóns Árnasonar í Otradal í 
Arnarfirði, og hjá honum var hann 
1 þrjú ár og lærði þar undir skóla. 
Kostaði fóstra hans hann í skóla, og 
telur hann sig eiga henni mikið að 
þakka. Var hún komin undir sext- 
ugt, þegar hún tók hann, en andað- 
ist 1928 á tíræðisaldri (f. 1836); hafði 
hún og alið upp tvö börn önnur en 
Smára, og tók hún þau af fátækum 
foreldrum. 

1 lærða skólann í Reykjavík kom 
Smári 1902 og útskrifaðist 1908 með 
1. einkunn; hafði hann þó lesið 3., 
5. og 6. bekk utanskóla. Síðan sigldi 
hann til Kaupmannahafnar haustið 



LJÓÐSKÁLDIÐ JAKOB JÓH. SMÁRI, SEXTUGUR 


63 


1908 og bjó á Garði til 1912; tók 
heimspekipróf (f orspj allsvísindi) 

1909 með ágætiseinkunn, lagði stund 
á norræna málfræði og tók meistara- 
próf í henni 1914. Fluttist hann þá 
heim til íslands og stundaði kenslu 
í ýmsum skólum til 1920, en það ár 
varð hann kennari í íslensku við 
Menntaskólann í Reykjavík og 
gegndi því starfi þangað til hann 
varð að láta af embætti árið 1936, 
sökum heilsubrests. 

Fleiri störf hafði hann með hönd- 
um þau árin. Var ritstjóri „Landsins“ 
1916—-18, og í orðabókarnefnd (til 
að vinna að undirbúningi íslenskrar 
orðabókar með íslenskum þýðing- 
um) ásamt föður sínum og Þorbergi 
rithöfundi Þórðarsyni 1918—20. 

Smári er kvæntur Helgu Þorkels- 
dóttur Ingjaldssonar, fyrrum bónda 
á Álfsnesi á Kjalarnesi, og hefir hún 
gefið út smásagnasafnið Hljóðlátir 
hagir og fleiri sögur (1939), sem 
hlaut vinsamlega dóma. Eiga þau 
hjón tvö börn á lífi, Katrínu (f. 1911) 
og Bergþór (f. 1920). 

II. 

Jakob Jóh. Smári hefir verið harla 
mikilvirkur rithöfundur í óbundu 
máli. Hann hefir samið þessar 
kenslubækur í íslensku: íslenska 
setningafræði (1920) og íslenska 
málfræði (1923, 2. útgáfa 1932); 
einnig íslensk-danska orðábók 
(1941). Hafa bækur þessar hlotið 
góða dóma, og kunnir fræðimenn 
ritað um þær (t.d. íslensku setninga- 
fræðina) í merk blöð og tímarit á 
íslandi og víða um lönd, austan hafs 
og vestan. 

Með föður sínum, séra Jóhannesi 
L. L. Jóhannssyni, samdi Smári 
einnig Álit og tillögur um íslenska 



Jnkob Jóh. Smári 


orðabók (1920); enda átti hann, eins 
og fyr getur, sæti í orðabókarnefnd 
undanfarandi ár. 

Ennfremur safnaði Smári og valdi 
Hundrað bestu Ijóð á íslenska tungu 
(1924, önnur prentun endurskoðuð 
1940). Hann ritaði og formála fyrir 
Hendingum (1921) eftir Jón Jónsson 
frá Hvoli og Alþýðubókinni (1929) 
eftir Halldór Kiljan Laxness, og 
annaðist heildarútgáfu rita Einars 
H. Kvaran ( Ritsafn I—VI, 1943—44). 

Auk þess hefir hann birt fjölda 
fyrirlestra, greina og ritdóma í ís- 
lenskum tímaritum (svo sem 
Morgni, Eimreiðinni, Skírni, Iðunni 
og Perlum) , um sálarrannsóknir, 
bókmentir, sálarfræði (sálrækt og 
mannflokka-sálarfræði) o. fl. Enn- 
fremur sæg blaðagreina um sömu 
efni í „Landinu", „Vísi“, „Morgun- 
blaðinu“, „Tímanum“, „Alþýðu- 
blaðinu“, „Þjóðviljanum" og „Dags- 
brún“, og ritdóma. 

Af ritgerðum Smára, sem allar 


64 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


eru vel samdar og smekklega, má 
sérstaklega nefna Eimreiðar- grein- 
arnar „Söngvatrega“, „Hugljómun", 
„Hvernig ferðu að yrkja?“ og „Hug- 
leiðingar um skáldskap“ (1921, 1922, 
1924 og 1927), er varpa mikilli birtu 
á hugðarefni hans og afstöðu til 
skáldskaparins. 

Smári hefir verið með afkasta- 
mestu ritdómurum íslenskum á und- 
anförnum áratugum; eru dómar 
hans um bækur jafnan ritaðir af 
sanngirni og samúðarríkum skiln- 
ingi. Hann kann líka að finna að 
því, sem honum þykir ábótavant. 
en gerir það með þeirri hógværð og 
prúðmensku, sem honum er eigin- 
]eg. Þeir, sem álíta stóryrðin ein í 
bókmentalegum aðfinslum teljast 
til gagnrýni, eiga vitanlega erfitt 
með að skilja aðferð hans og ann- 
ara gagnrýnenda, sem eigi temja sér 
hin breiðu spjótin í þeim efnum. 

Smári hefir einnig verið mikil- 
virkur þýðandi í óbundnu máli. 
Hann hefir þýtt úr ensku The 
Renewal of Youth eftir F. W. H. 
Myers (Endurnýjun æskunnar og 
ævisögubrot, 1924); úr norsku Ved 
Vejen eftir O. C. Breda (Við veginn, 
1920); úr dönsku Den unge Örn, 
Edbrödre og Dyret med Glorien 
eftir Gunnar Gunnarsson (Örninn 
ungi, Fóstbræður og Dýrið með 
dýrðarljómann, 1918, 1919, 1922) og 
Sören Kierkegaard eftir Kort Kort- 
sen (1923), og er þó eigi alt talið. 

Ennfremur hefir hann þýtt fyrir 
Leikfélag Reykjavíkur fjölda af leik- 
ritum, og skulu þessi talin: Ger- 
hard Hauptmann: Hann litla, A. 
Strindberg: Fröken Júlía, Henrik 
Ibsen: Veislan á Sólhaugum, H. 
Drachmann: Einu sinni var og 


Sutton Vane: Á útleið (Outward 
Bound). 

Loks þýddi hann með bróður sín- 
um, Yngva skáldi Jóhannessyni, 
Lao-tse: Bókin um veginn (Tao-te- 
king, 1918). Hann hefir einnig snúið 
úr ensku á íslensku ljóðaflokkinum 
St. Paul eftir F. W. H. Myers (Páll 
postuli, 1918). 

Um ýmsar þýðingar Smára hefir 
verið vinsamlega ritað í íslenskum 
blöðum og tímaritum; t. d. fór dr. 
Guðmundur Finnbogason lofsam- 
legum orðum um þýðingu hans á 
Páli postula (Skírnir, 1919), enda 
er hún yfirleitt mjög vel af hendi 
leyst. 

III. 

En þó margt athyglisvert og nyt- 
samt liggi eftir Jakob Jóh. Smára 
í óbundnu máli, er það með ljóðum 
sínum, sem hann hefir unnið sér 
virðulegan og fastan sess í íslensk- 
um nútíðarbókmentum. 

Kvæði hans höfðu árum saman 
komið í íslenskum blöðum og tíma- 
ritum áður en fyrsta ljóðabók hans, 
Kaldavermsl, kom út 1920; hlaut 
hún ágæt ummæli margra hinna 
dómbærustu manna. Ýmsum mun 
þó hafa þótt heiti bókarinnar óvenju- 
legt og jafnvel langsótt; en mér sýn- 
ist það vel valið og táknrænt fyrir 
þá rósemi hugans, það jafnvægi til- 
finninganna, sem er eitt af höfuð- 
einkennum þessara kvæða. Virðist 
mér því prófessor Magnús Jónsson 
hitta ágætlega í mark, er hann fór 
þessum orðum um það atriði í rit- 
dómi sínum um bókina: „Hvað sem 
hver segir finnst mér þetta nafn á 
Ijóðabók Smára bæði auðskilið og 
hnittið. í rauninni gætu flestar ís- 
lenskar ljóðabækur borið þetta nafn 



LJÓÐSKÁLDIÐ JAKOB JÓH. SMÁRI, SEXTUGUR 


65 


haldið sér opinni hér í kulda fá- 
mennis og hríðum daglegs strits, sem 
hefir í sjálfri sér sitt afmarkaða 
hitastig, hvað sem á bjátar“. (Eim- 
reiðin, 1920). 

Með þessari kvæðabók sinni sýndi 
höfundurinn það ótvírætt, að hann 
er frábærlega ljóðrænt skáld, gædd- 
ur þeim fágæta hæfileika, að geta 
klætt í ljóðrænan búning hvort held- 
ur eru náttúrulýsingar, ástarjátn- 
ingar eða íhuganir um dýpstu rök 
og ráðgátur tilverunnar. 

Náttúrufegurð mikil er, eins og 
kunnugt er, í átthögum Smára í 
Dölum vestur, og því eigi að efa, 
að þar hafi drjúgum þróast í brjósti 
hans sú djúpstæða ást á náttúrunni, 
í öllum myndum hennar, sem er 
annað megineinkenni ljóða hans. 
Honum verða, að vonum, fagrar 
æskustöðvarnar efni þýðra ljóða, 
eins og kvæðin „Haukadalsvatn“ og 
„Dalaóður“ bera órækan vott; en 
hið fyrra, sem er sonnetta og bæði 
um það ljóðaform og málfar mjög 
einkennandi fyrir skáldið, er á þessa 
leið: 

„Sólskin og stormur ýfa Vatnsins 

öldu. 

Ógnbjartur morgunljómi á gulum 
ströndum. 

Skafheiðríkt norðrið blánar bliki 

köldu. 

Brúnfölvar heiðar lúta að rauðum 

söndum. 

Fjarlœgar gnípur taka himin 

höndum. 

Hjarnbreiður leiftra, er næturþokur 

földu. 

Haustsólin sendir langt úr austur- 

löndum. 

logandi spjót á blakka kletta- 
skjöldu. — 


Sólskin og stormur! Ykkur ann ég 

mest, 

aflið og birtan styrkja sálu mína. 
Leiði þið mig, er hinsta sólin sest, 

þangað sem eilíf uppheimsljósin 

skína. 

í sól og stormi vil ég aftur vakna, 
en Vatnsins bláa mun ég ætíð 

sakna“. 

Og til hinna fögru og hugum- 
kæru átthaga skáldsins eiga einnig 
rætur sínar að rekja sum af allra 
fegurstu kvæðunum í bókinni, en 
það er „Sonnettusveigur til íslands 11 , 
sannkallaður „dýrðaróður um ís- 
lenska náttúru“, og verður eftirfar- 
andi ljóðgrein úr þeim listofna 
söngvasveig að nægja sem dæmi: 

„Ég kyssi mjúkt þá moldu, sem 

mig ól 

og mínum huga svip og festu gaf. 
Á meðan ennþá ómeðvita ég svaf, 
mín örlög merkti’ hún sínum 

töfrastaf. 

Þótt ýmislega auðnu velti hjól, 
og oft ég megi þrá mitt fjallaskjól, 
ég bið að varpi íslands sumarsól 
þeim síðsta geisla á lífs míns bláa 

haf. — 

Þá vil ég liggja í hlé við grænan hól 
með hrískjarr yfir mér og smáleit 

blóm, 

við lóusöng og svalra lækja óm. 

Á meðan blómgast lönd og hrærast 

höf, 

skal altaf hvelfast yfir minni gröf 
hið bláa himinfang og síung sól.“ 

Sonnettuflokkur þessi og aðrar 
bestu sonnetturnar í safninu sýndu 
það, hve snjall höfundurinn var þá 



66 


TiMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


þegar orðinn í meðferð þess fágaða 
ljóðaháttar, sem hefir haldið áfram 
að vera eftirlætisbragarháttur hans 
og hann hefir tamið sér og fágað með 
aukinni snild, þangað til hann er 
orðinn viðkvæmt og margstrengjað 
hljóðfæri í höndum skáldsins. En 
sögulegu kvæðunum í þessu fyrsta 
ljóðasafni hans, þó orðhög séu, er 
of þröngur stakkur sniðinn í hnit- 
miðuðu sonnettuforminu. 

Yfir ástakvæðunum í bókinni 
hvílir yndisþokki, ljóðræn og hrein 
fegurð; þau láta lítið yfir sér, eru 
blessunarlega laus við glamuryrði, 
en innileikinn að því skapi meiri. 
Margar prýðilegar stökur, formfagr- 
ar og hugsun hlaðnar, eru einnig í 
safninu, og bera alt í senn vitni ljóð- 
rænni gáfu höfundarins, smekkvísi 
hans og íhygli. 

En samfara ríkum hæfileika hans 
til þess að bregða upp skörpum og 
litauðugum myndum, er síðar mun 
nánar vikið að, gætir dulhneigðar 
hans um annað fram í þessum 
kvæðum; djúp sálræn kend, óró hins 
leitandi anda, svipmerkir þau, og 
lýsir það sér hvergi betur en í upp- 
hafskvæðinu, „Hillingum", um 
undraeyjarnar „Waak-al-Waak“, 
sem rísa úr móðu fjarlægs sjóndeild- 
arhringsins og seiða til sín huga 
skáldsins með ómótstæðilegum 
töframætti sínum. 

Þau einkenni skáldsins, sem að 
ofan getur, koma fram í enn ríkara 
mæli í næstu kvæðabók hans, Hand- 
an storms og strauma (1936). Þeim, 
sem kjósa stormahvin og sverðagný 
í ljóði, verður hún vafalaust lítið 
að skapi; en hinum, sem hugstæð 
eru dýpri rök lífsins og unna þýð- 
um kvæðum og fögrum, mun hún 
kærkomin lestur. Heiti hennar er 


ágætlega valið, því að þau lönd, 
sem skáldið fer einkum eldi, liggja 
langt fyrir utan og ofan dægurþras 
og háreysti hversdagslífsins. Þessi 
ljóð hans eru lengstum kliðmjúkir 
ómar og hugrænir frá heimi kyrðar 
og friðar, á himni, hauðri og hafi. 
Þau eru tónar frá hörpu hrifnæms 
og dulskynjandi skálds, sem heyrir 
„þagnaðar raddir“ tala til sín á ný 
„tryggheilög mál, er þreyttum huga 
fróa“, og sér eilífðina brosa við aug- 
um, eins og í ljúfum draumi, „hand- 
an við æstan endanleikans straum“. 
Skáldið sýnir það með þessum ljóð- 
um, að hann getur djarft úr flokki 
talað, þegar hann segir: 

,,Og tilveran á eilífan auð til handa 

þeim, 

sem ekki skortir sýn inn í hennar 
dulda geim, — 

en leyndardómur alheims í hverju 
blómi hlær 
að hroka spekinganna og þeirra 
visku frá í gær“. 

Þessi kvæði eru, sem áður, jafn 
hugþekk að formi og efni. Skáldið 
hefir óvenjulega glögt auga og næm- 
an smekk fyrir litum og litbrigðum, 
og hnitmiðar orð sín svo, að þau 
verða tíðum glögg mynd hugtaksins 
og falla eðlilega inn í bragarháttinn. 
Kvæði hans eru auðug að lýsingum, 
sem vitna fagurlega um það, hversu 
snjall málari hann er í orðum; þann- 
ig lýsir hann sumardegi: 

„Hádagsins móða hvílir yfir löndum. 
Hitinn er þungur yfir grænum 

flóum. 

Vindarnir sofa sætt i lognsins 

böndum. 

Seiðþrunginn ilmur berst frá 
þýfðum móum. 



LJÓÐSKÁLDIÐ JAKOB JÓH. SMÁRI, SEXTUGUR 


67 


Kóparnir móka’ á sólskinsheitum 

söndum. 

Siljurglit liggur eftir firði mjóum. 
Rauðbjörmuð fjöllin stara út frá 
ströndum 

steinhljóð á blámann yfir fjærstu 

sjóum“. 

En þrátt fyrir hinn ríka hæfileika 
sinn til að lýsa fjölbreytni náttúr- 
unnar, tign hennar og svipbrigðum 
á mismunandi tíma dags og árstíð- 
um, í litauðugum og lífrænum 
myndum, er Smári miklu fremur 
skáld hins innra en hins ytra. Dul- 
speki forn og ný og ýmsar hinar 
nýrri sálræktarstefnur hafa stórum 
mótað lífsskoðun hans, enda bera 
kvæði hans þess ríkan vott; hið dul- 
ræna og draumræna eru þar djúpir 
og seiðandi undirstraumar; andlegu 
hliðinni snúið upp, þó um hlutræn 
efni sé að ræða. Sonnettunni „Sól- 
skinsdagur“ lýkur t. d. með þessum 
ljóðlínum: „Út við sjónhring sól- 
skinslöndin bíða, sumarmóðu hjúp- 
uð gullnum draumi“. 

Margar aðrar fagrar og prýðisvel 
ortar sonnettur eru í bókinni, en 
„Þingvellir“ ber þó af þeim öllum, 
enda er það kvæði hreinasta perla; 
þar sameinast allir bestu eiginleikar 
skáldsins: formfágun, mynda auð- 
legð og innsæi: 

„Sólskinið titrar hœgt um hamra’ 

og gjár, 

en handan vatnsins sveipast fjöllin 

móðu. 

Himininn breiðir faðm jafn-fagur- 

blár, 

sem fyrst, er menn um þessa velli 

tróðu. 

Og hingað mændu eitt sinn allra 

þrár, 

ótti og von á þessum steinum glóðu; 


og þetta berg var eins og ólgusjár, — 
þar allir landsins straumar saman 

flóðu. 

Minning um grimd og göfgi, þrek 

og sár, 

geymist hér, þar sem heilög, véin 

stóðu, — 

höfðingjans stolt og tötraþrælsins 

tár, 

sem tími’ og dauði í sama köstinn 

hlóðu. 

Nú heyri’ ég minnar þjóðar þúsund 

ár 

sem þyt í laufi’ á sumarkvöldi 

hljóðu“. 

Mörg önnur ágæt kvæði eru í um- 
ræddri ljóðabók, svo sem „Minning- 
ar“ og „Drotning Berglandsins“, 
framúrskarandi fagurt kvæði. Gull- 
fallegt er einnig kvæðið til Einars 
H. Kvaran, þó Smári nái sér jafn- 
aðarlega best niðri í geðhrifaljóðum. 
Loks eru í safninu vandaðar og lipr- 
ar þýðingar á nokkrum erlendum 
úrvalskvæðum, t. d. „Dexippos“ 
eftir V. Rydberg og „Ef“ eftir R. 
Kipling. 

Þriðja og fram að þessum tíma 
seinasta kvæðabók Smára, Undir sól 
að sjá (1939), sem kom út á fimm- 
tugsafmæli hans, bar því enn nýjan 
vott, hve kvæði hans eru í heild 
sinni framúrskarandi ljóðræn, og 
sýndi það jafnframt, að í þeim gæt- 
ir hreint ekki lítillar fjölbreytni, 
eins og Sveinn Sigurðsson ritstjóri 
lagði réttilega áherslu á í dómi sín- 
um um bókina: „Flest fyrirbrigði 
daglegs lífs verða honum yrkisefni. 
Hann kveður um sólina og vorið, 
sumarið og fölva haustsins, vetur- 
inn og válynd veður myrkra skamm- 
degisnótta, og hann kveður um un- 
að bjartra morgna og dulræna feg- 



68 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


urð tunglskinsbjartra nátta, þegar 
„máninn breiðir blæju drauma yfir 
nakið land“. Og hann kveður um 
ótaf margt fleira, sem hrærist í um- 
hverfi hans og eigin sál“. ( Eimreið- 
in, 1939). Ljóð hans eru, með öðrum 
orðum, eins og jafnan er um ljóð- 
rænan skáldskap, mjög persónuleg. 
Og kvæðin í þessari síðustu bók 
hans eiga einnig löngum sameigin- 
legan þann seiðandi undirtón trega 
og þrár, sem er eitt af helstu ein- 
kennum hans sem skálds. Sú djúpa 
kend hjarta hans finnur sér fram- 
rás í listrænum og áhrifamiklum 
búning í kvæðinu „Gömul minn- 
ing“: 

„Þú varst sem blóm í vorsins aldin- 

garði, 

er vex í leynd við troðin götustig, 
og augnaráð þitt auðmjúkt, þögult 

starði, 

þótt aðrar jurtir litu stórt á sig. 

En blómskrúð þitt er fölnað, fyr en 

varði, 

og fátt er nú, sem minnir enn á þig, 
því yfir dundi helsins vetur harði, — 
en horfin angan bylgjast kringum 

mig. 

Sá horfni ilmur vekur aftur vor, 
en varlega má stíga’ í gengin spor, 
þótt minning sé oft eina eign hins 

snauða. 

Lífinu hæfir litur blóðsins rauða: 
þú lifðir og þú dóst með hljóðlátt 

þor, — 

og sum blóm anga indælast í dauða“. 

Hér eru mörg önnur kvæði með 
sama blæ, svo sem „Gras“, gott 
dæmi þess, hvernig skáldið finnur 
viðfangsefni sæmandi ljóðrænni 
listgáfu sinni í hinu hversdagsleg- 
asta, grasinu, sem grær við götu 


hans. Eitthvert fegursta og ljóðræn- 
asta kvæðið í safninu er „Násíka“, 
efnið sótt í Odysseifskviðu, eins og 
nafnið bendir til. „Bálför Haka kon- 
ungs“ er einnig hreimmikið kvæði, 
með undiröldu þeirrar íhygli, sem 
skáldinu er svo samgróin. 

Lífsskoðunin í kvæðum Jakobs 
Jóh. Smára er heilskygn og bæt- 
andi; yfir þeim er heiður blær bjart- 
sýni og bjargfastrar trúar á máttar- 
völd hins góða í alheiminum, djúp- 
stæð meðvitund um eining alls lífs, 
„guð í hverri duftsins ögn“. Og í 
síðustu bók hans er það lífshorf 
hans eigi síður ljósu letri skráð en 
í fyrri kvæðum hans, t. d. í sonnett- 
unni „Líf“, sem endar á þessum 
ljóðlínum: 

„Tilvistar-undrið andann lotning 

fyllir: 

Eilífðar-sœinn bak við tímann 

hillir“. 

Skyldleíki skáldsins við nýróman- 
tísku skáldin og symbolistana er 
eigi langt að leita; annars hefir 
hann, eins og þegar er að nokkru 
gefið í skyn, orðið fyrir áhrifum úr 
mörgum áttum, og hefir hann sjálf- 
ur lýst því á þessa leið í bréfi til 
greinarhöf undar: 

„Mest hafa mótað mig jafnaðar- 
stefnan og sálarrannsóknirnar á- 
samt dulspeki allra alda og ýmsum 
nýrri sálræktarstefnum, t. d. „New 
Thought". Af einstökum höfundum, 
sem hafa haft mikil áhrif á mig, 
má, fyrir utan forn-grískar og forn- 
íslenskar bókmenntir, nefna Jónas 
Hallgrímsson, Bjarna Thorarensen, 
Einar Benediktsson, o. fl. íslensk 
skáld, Turgenjev, Ibsen, F. W. H. 
Myers, Swinburne, Josep Conrad o. 
fl. ensk skáld, Goethe, þýsku heim- 


LJÓÐSKÁLDIÐ JAKOB JÓH. SMÁRI, SEXTUGUR 


69 


spekingana dr. Carl du Prel og 
danska sálræktarmanninn dr. Ernst 
Möller, d. 1916 (einkum bók hans 
um „Indrestyre 11 , 1914). Annars hefi 
ég alla daga haft áhuga á ýmsum 
efnum fyrir utan það, er ég taldi 
áðan, svo sem málfræði, mannfræði, 
sagnfræði o. fl.“ 

Og kvæði Smára bera því einnig 
órækan vott, að lifandi vatn úr 
mörgum áttum hefir frjóvgað hug- 
arlönd hans. Vissulega er hann eigí 
eins þróttmikið og stórbrotið skáld 
eins og sumir íslenskir samtíðar- 
menn hans; í þeim efnum er t. d. 
mikið djúp staðfest milli hans og 
Jakobs Thorarensen. En kvæði 
Smára eru í heild sinni óvenjulega 
listræn og aðlaðandi; enginn fær 
þess dulist, að þar er sann-ljóðrænt 
skáld að verki, skáld, sem fágar 
bæði málfar sitt og ljóðaform; skáld, 
sem er gætt fágætu innsæi og víð- 
feðmri samúð með öllu, sem lifir, 
finnur návist guðdómsins í smæsta 
blómi og ber í brjósti órofatrú á 
lokasigur hinna góðu afla í tilver- 
unni. 1 látleysi kvæða Smára leynist 
þessvegna ósjaldan meiri dýpt en 
virðast kann við fyrstu sýn. Það var 
einmitt þetta, sem Jón skáld Magn- 


ússon hafði í huga, er hann fór eftir- 
farandi orðum um síðustu kvæða- 
bók Smára: „Honum hefir oftast 
verið fyrir það hrósað, að ljóð hans 
væru fáguð og formfögur, en hinu 
má bæta við, að þau eru ekki jafn 
auðlesin og þau eru yfirlætislaus“ 
(Skírnir, 1940). Eitt er víst, að hann 
hefir ort sum ljóðrænustu kvæðin í 
íslenskum nútíðarskáldskap. 

Hugðarefnum Jakobs Jóh. Smára 
og ljóðlist verður eigi í fáum orðum 
betur lýst heldur en í þessum erind- 
um úr kvæði hans um Jóhannes list- 
málara Kjarval: 

,.Þú horfir langt inn í huliðs-lönd, 
þann heim, þar sem sálirnar húa. 
Þú skygndist á hak við skuggans 

rönd, 

sem skýlir grátandi, naktri önd, 
og efnisins höfugu braustu bönd 
sem boðberi þeirra, er trúa. 

Því list þín er draumur um dulinn 

geim, 

um dögun á eftir kveldi. 

Þú lœtur æ óma þann lita-hreim, 
sem laðar og dregur frá veraldar 

sveim 

og kallar á sálirnar hljóðar he^m 
í heilagrar dýrðar veldi“. 




Séra Halldór Einar Johnson 


Mánudaginn, 9. janúar, barst sú 
óvænta fregn hingað vestur að dag- 
inn áður, sunnudaginn, 8. janúar, 
hefði farist í sjóslysi ásamt níu 
mönnum öðrum, séra Halldór E. 
Johnson, löngum prestur hér vestra 
og um tímabil ritari Þjóðræknisfé- 
lagsins, eða á árunum 1945—1949. 

Á meðan að hann var embættis- 
maður félagsins reyndist hann 
starfsmaður hinn besti, með áhuga 
miklum fyrir málum þess. Hann 
unni öllu sem íslenskt var og fylgd- 
ist vel með flestum nútíðarmálum 
heima á ættjörðinni. Það var heit- 
asta þrá hans, að geta komist heim 
til íslands og séð gamla landið aftur, 
því meira en fjörutíu ár voru liðin 
síðan að hann kom þaðan ungur 
maður, til að setjast að hér í Vestur- 
heimi. 

Það tækifæri veittist honum s.l. 
sumar, og urðu allar vonir hans upp- 
fyltar í þeirri heimför. Af bréfum, 
sem hann skrifaði vinum sínum hér 
vestra, mátti skilja, að aldrei hefði 
honum fundist ævisól sín skína 
bjartari eða fegri en á þessum fáu 
mánuðum, sem hann dvaldi heima 
á íslandi, meðal ættmenna, vina og 
kunningja. Meðal hinna síðustu 
hlutverka, sem hann leysti af hendi 
og sem honum hefir verið mikil á- 
nægja að geta gert, var, að hann 
flutti kveðjur Vestur-lslendinga til 
íslendinga heima fyrir á fundi Þjóð- 
ræknisfélagsins í Reykjavík. Það 
var á leiðinni frá Reykjavík til Vest- 
mannaeyja, og e. t. v. öðrum sam- 



komum, að slysið vildi til, sem varð 
honum að bana ásamt skipshöfninni 
og tveimur farþegum auk hans. En 
í Vestmannaeyjum hafði séra Hall- 
dór tekið að sér kennarastörf. 

Æviatriða séra Halldórs er getið 
í Sameiningunni í 11. tölublaði 32. 
árgangs, í ritgerð sem hann samdi 
sjálfur, er hann vígðist til prests, 
og í Almanaki Ólafs Thorgeirssonar 
fyrir árið 1930, auk blaðanna ís- 
lensku í Winnipeg, er þau mint- 
ust hans í fréttagrein um sjó- 
slysið sem hann fórst í. Þau 
verða því ekki endurtekin hér, 
en þess aðeins minst, að hann var 
Skagfirðingur að ætt, fæddur á Sól- 
heimum í Blönduhlíð í Skagafirði 




SÉRA HALLDÓR EINARJOHNSON 


71 


12. september 1887. Foreldrar hans 
voru Jón Jónsson, sonur Jóns 
Sveinssonar, bróður Benedikts ass- 
essors Sveinssonar, og Ingunn 
Bjarnadóttir systir Símonar Dala- 
skálds. 

Hann fór heiman frá Islandi 
1907 og til móðurbróður síns, Þor- 
láks Björnssonar í grend við Hensel, 
N. D. Stuttu seinna innritaðist hann 
1 Valparaiso University í Indiana 
ríki og er hann útskrifaðast þaðan, í 
Lúterskan prestaskóla í Chicago. Að 
náminu þar loknu vígðist hann 
prestur til íslenskra safnaða í Leslie 
og nærliggjandi bygðum Saskat- 
chewan árið 1918, og þjónaði þeim í 
fjögur ár. Þaðan fór hann vestur á 
strönd og varð prestur lútersku safn- 
aðanna í Blaine og Point Roberts. 

Nokkrum árum seinna breytti 
hann um trúarstefnu og kom til Win- 
nipeg árið 1943, á vegum hins sam- 
einaða kirkjufélags Islendinga, sam- 
ansett af Unitörum og Ný-Guðfræð- 
ingum. Hann var umferðarprestur 
fyrsta árið og gerðist svo sóknar- 
prestur Sambandssafnaðar á Lund- 
ar og starfaði þar árin 1945—1948. 
Á Lundar gerðist hann forvígismað- 
ur ýmsra mála, eins og t. d. sextíu 
ára afmælis hátíðar bygðarinnar. 
Hann sá um bókaútgáfu í því sam- 


bandi. Hann var ritstjóri rits, gefnu 
út af hinu sameinaða kirkjufélagi, 
kallað „Brautin“, frá byrjun þess 
árið 1944. Hann tók líka drjúgan 
þátt í starfsemi þjóðræknisdeildar- 
innar á Lundar. Séra Halldór var 
vel skáldmæltur, eins og hann átti 
kyn til, og komu eftir hann nokkur 
ljóð í vesturíslensku blöðunum, 
Brautinni og víðar. 

í júlímánuði, 1949, lagði séra Hall- 
dór heim til íslands og dreymdi 
engan að lífdagar hans væru þá 
orðnir svo fáir. Hann var þríkvænt- 
ur, og giftist eftirlifandi ekkju sinni, 
Jennie, 13. desember, 1944. Hún 
varð eftir hjá dóttur sinni af fyrra 
hjónabandi, í Utica, N. Y., og þangað 
barst henni óvænta fréttin um frá- 
fall hans. 

Séra Halldórs verður saknað af 
öllum vinum hans bæði hér og 
heima á Islandi. Hann var hæfileika- 
maður og vel að sér á mörgum svið- 
um. Hann var Islendingur góður og 
unni öllu sem íslenskt er. Þjóð- 
ræknismálin voru meðal áhugamála 
hans. Það er bæn allra, sem þektu 
hann, að Guð megi blessa hann og 
minningu hans, og að Guð megi 
leggja verndarhönd sína yfir alla, 
sem honum voru nærri. 

P. M. Pétursson 




Bækur 


Á árinu sem leið bárust ritstjóra 
þessa tímarits fimm eða sex bækur 
og rit, sem var meira en nóg til að 
gleðja hjarta gamals Austfirðings. 
Bækurnar eru sem sé allar eftir 
Austfirðinga og flestar um Austur- 
land og Austfirðinga. Skal þeirra nú 
getið í sem fæstum orðum. 

1. Breiðdæla 

Hún er eins og nafnið bendir til 
bygðarsaga og lýsing Breiðdals í 
Suðurmúlasýslu, eftir ýmsa höf- 
unda. Útgefendurnir eru Jón Helga- 
son, prentsmiðjueigandi, og Stefán 
Einarsson prófessor. Hefir hinn fyr- 
nefndi prentað bókina og eflaust séð 
um frágang allan, sem er hinn prýði- 
legasti. Hinn síðari hefir séð um 
efnisval og niðurröðun og skrifað 
landnáms og bygðarsöguna, enn- 
fremur formála og inngang að sum- 
um greinunum ásamt athugasemd- 
um, og að síðustu ritgjörð um Breið- 
dælinga vestan hafs. Er það aukin 
og leiðrétt grein, sem áður hafði 
birtst í Almanaki O. S. Thorgeirs- 
sonar. í þessari bók kennir margra 
grasa. Þar er hin langa grein eftir 
Árna heitinn Sigurðsson: „I Breið- 
dal fyrir 60 árum“ (Nú 100 árum), 
sem, að mig minnir, kom í Lögbergi 
fyrir löngu. Minningar úr Breiðdal, 
eftir tvo höfunda eru næst, þá um 
verslun, Sveitalýsing, Sveitarbragir, 
Heydalaprestar, afarfróðleg, og 
Framtíð Breiðdals. Lestina reka svo 
ýmsar smáfrásagnir, sem nefndar 
eru Þættir. Bókin er skreytt mörg- 


um ágætum myndum. Má ekki síst 
nefna dráttmyndirnar eftir Stefán 
prófessor. Vissi ég eigi fyr, að hon- 
um væri sú list lagin. Eru mynd- 
irnar af foreldrum hans sérstaklega 
eftirtektarverðar og vel gerðar. 

2. Sex Leikrit 

Þessi bók er nú ekki um Austur- 
land, en hún er skrifuð af hreinum 
Austfirðingi að langfeðga tali, séra 
Jakob Jónssyni, sem þjónaði söfn- 
uðum hér vestra um mörg ár, og 
nú er prestur í Reykjavík. Bókin 
byrjar með forspjalli eftir Sigurð 
Grímsson, sem ætti að vera Aust- 
firðingur, ef hann þá ekki er það. 
Hann lýkur forspjallinu með þess- 
um orðum — „engum, sem bókina 
les, mun dyljast það, að lífsviðhorf 
höfundarins er heilbrigt og öfga- 
laust, að hann er trúmaður og al- 
vörumaður, sem á sér mörg hugðar- 
mál og ber 1 brjósti ríka þrá til 
þess að rétta hlut þeirra, sem standa 
höllum fæti í lífsbaráttunni. Virðist 
mér það vera uppistaðan og ívafið í 
skáldskap séra Jakobs, — traustir 
þræðir og haldbestir, þegar til lengd- 
ar lætur“. Og má vinur vor, séra 
Jakob, vera ánægður með þetta lífs- 
mat. 

Séra Jakob hefir, auk prestsverk- 
anna, verið heil-mikilvirkur rit- 
höfundur. Hann skrifaði um eitt 
skeið kynstrin öll af smásögum, og 
hafa víst fæstar þeirra verið prent- 
aðar. Þá skrifaði hann a. m. k. eina 
skáldsögu fullrar stærðar, sem lík- 


BÆKUR 


73 


lega hefir ekki verið gefin út. En 
fyrsta bók hans var um Sálarrann- 
sóknir og andatrú, og var vel tek- 
ið af þeim, er þau mál eru hugstæð. 

Hér eru þá sex leikrit, og virðist 
höf. hafa með þeim komist á fast- 
an grundvöll sem rithöfundur. Og 
þó ég ætli mér eigi þá dul, að dæma 
þau frá listarinnar sjónarmiði, þá 
hygg ég að honum láti betur leik- 
ritasmíð en söguritun. 

Fyrsti leikur séra Jakobs, „Stap- 
inn“, er ekki í þessu safni, og hefði 
þó mátt vera þar; því þótt hann væri 
fyrsta tilraun og viðvanings verk, 
var þar margt vel sagt. Bókin byrj- 
ar á stærsta leiknum, „Tyrkja- 
Gudda“, í sjö þáttum, nokkurskonar 
æviþáttum, sem byrja með Tyrkja- 
ráninu í Vestmannaeyjum og enda 
með dauða séra Hallgríms Péturs- 
sonar. Leikurinn er þrunginn af 
þeirrar tíðar trúarvolæði. Þó er eins 
og birti dálítið yfir sumum í Tyrki- 
ríinu, sem freistar þeirrar spurning- 
ar, hvort landarnir hafi grætt mikið 
á því að vera innleystir. Gudda 
verður þar ekki Gudda þjóðsögunn- 
ar, heldur virðuleg skapstór og 
mönnuð íslensk kona, sem heitir 
Guðríður. — Næst eru „Öldur“, sem 
sýndar voru hér vestra við góðan 
orðstír. Þá er „Hamarinn“, og er 
hann víst „agalega“ og „svakalega“ 
mikið dreginn úr nýtísku lífinu 
heima, á hinum „verstu og síðustu 
tímum“. Óþarfi var samt að nefna 
konsúlsfrúna Gógó, þó hún sé kann- 
ske nokkuð á ferðinni, og veit séra 
Jakob við hvað ég á. „Maðurinn, sem 
sveik Barrabas“ er ef til vill frum- 
legasti leikurinn, og skilur eftir í 
huga manns áleitna spurningu um, 
hver var upprunalegi svikarinn, og 


hve oft silfurpeningarnir skiftu um 
eigendur. 

í bókinni eru sex frumteikningar 
eftir H.(auk?) Stefánsson, auk 
myndar höfundarins. 

3. — 4. Austurland, 1. og II. 

Þetta er meira en héraðs eða 
sveitasaga. Það er ársrit um Austur- 
land alt og austfirsk fræði. Ritstjór- 
ar eru Halldór Stefánsson og Þor- 
steinn M. Jónsson. Sér hinn síðar- 
nefndi um prentun og allan frágang, 
sem er hinn ágætasti í alla staði. 
Meira en bróðurparturinn 1 báðum 
þessum bindum er eftir hinn rit- 
stjórann, æskuvin minn og skóla- 
bróður, Halldór Stefánsson. I fyrra 
bindinu skrifar hann formála og 
skilgreining um, hvað Austurland 
sé. En aðalritgjörðin er saga hans 
um Jökuldalsheiðina og bygðina þar, 
og gerir hann þar skömm Heiðar- 
búunum og afkomendum þeirra, sem 
stóð verkið næst. 1 síðari bókinni 
rekur hann landnám í Austfirðinga- 
fjórðungi, að fornu, goðorð og þing- 
skipanir. Þá segir hann þar sögu 
Hrafnkelsdalsins, sem sýnist að vera 
lokaþátturinn í sögu þess fagra og 
sögufræga dals. 

Seinni hluti þessa bindis er saga 
Hallgríms Ásmundssonar í Stóra 
Sandfelli, eftir Benedikt Gíslason, 
er átti Hallgrím að langafa. Er hún 
skrifuð af fjálgleik miklum og eld- 
móði, enda er maðurinn framúr- 
skarandi stílhagur og skáld gott, 
eins og hann á kyn til. Hann tekur 
afar hart á munnmæla og fleipur- 
sögum, sem ekki er að lasta. En ein- 
mitt þess vegna langar mig til að 
benda honum á, að tilgáta hans á 
bls. 195 er ein af þeim, og á við eng- 






74 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


in rök að styðjast. Guðrún frænka 
hans tók sér ekki fyrir hendur, að 
safna kvæðum Hallgríms, þegar hún 
var á íslandi 1927, né heldur af- 
henti séra Sigurður Gunnarsson 
henni nokkuð af verkum hans. Fyr- 
ir þessu hefi ég gjört frekari grein 
í bréfi til Þorsteins M. Jónssonar, 
annars ritstjóra þessara bóka. 

Ekki er það ætlun mín að telja 
upp eða rekja alt, sem í þessum bók- 
um stendur, enda hafa aðrir skrifað 
um þær áður. í þess stað ætla ég 
að hinkra ögn við í heiðinni, því hún 
stendur mér næst hjarta. I henni 
stóð vagga mín og þar sleit ég barns- 
skónum. Mig langar því til að sitja 
og rabba við Dóra um stund um 
þann hluta heiðarinnar, sem ég 
þekti best. Ekkert, sem ég kann að 
segja, má skoðast sem aðfinslur, til 
þess þykir mér of vænt um þetta 
verk hans. Það verður meira líkt 
endurminningum, sem rifjast upp, 
og ef til vill viðbætur. 

Auðséð er að höf. hefir ferðast um 
heiðina. Hálsar, dalir og fell, móar 
og flóar, stöðuvötn, ár og lækir birt- 
ast ljóslifandi. T. d. er upptökum 
Gestreiðarstaðakvíslar lýst svo 
grandgæfilega, að Ranalækinn ein- 
an vantar, og gæti það þó verið 
sama kvíslin, sem hann segir að 
falli vestur í milli Langahryggs og 
Háreksstaðahálss. Háreksstaðakvísl- 
in var fyrir eina tíð nærri eins vatns- 
mikil og hin, en svo þurkuðu land- 
brot og sandfok upp að mestu sum- 
ar af uppsprettum hennar. Lækirn- 
ir, sem klufust um Hlíðarendann, 
minkuðu um helming, og kvíslarn- 
ar um Þrívörðuhálsinn og Skolla- 
grenisásinn hurfu í sandinn, nema 
í vorleysingum. Jöfnu vatnsmagni 
héldu Háfslækurinn, sem kom úr 


Háfsvatni eða Skjaldklofavatni og 
flóunum þar í kring, Fagrahvamma- 
lækur, spöl norðan við Lindarsel, 
sem kom úr vesturflóunum sunnan 
við Hálsinn, Skipalækur úr Skipa- 
tjörn og Efriflóum í austur frá Há- 
reksstöðum, ennfremur Myllulæk- 
urinn. Mikið af afrensli flóanna á- 
samt lækjunum úr Stórhólmavatni 
og Langavatni (Hólmavatni) féll til 
Sauðár, út Sauðárdal og til Hofsár 
norðan við Bruna. í milli Langa- 
vatns og Geldingavatns er örmjór 
melhryggur, en afrensli Geldinga- 
vatns er til Tunguár og þaðan í 
Hofsá. Skjaldklofavatn var eina 
vatnið í Háreksstaðalandi, sem eng- 
in veiði var í, og mun það hafa staf- 
að af því, að í kvíslinni, austur frá 
Lindarseli, er lágur foss, sem fell- 
ur í milli kletta, og stöðvar alla sil- 
ungsgöngu. All-ólíkt fiskakyn var í 
hverju vatni, að útliti og bragði, og 
var þó afrensli þeirra til sömu 
straumvatna. í Stórhólmavatni er 
hinn fagri hólmi, er arfsögnin lætur 
Skjöldólf landnámsmann vera 
heygðan (sjá bls. 42 í seinna bind- 
inu). Jón, næstelsti bróðir minn, 
byrjaði að grafa í hauginn, sem er 
í lögun eins og bátur á hvolfi, en 
það var of snemma sumars, og kom 
hann því brátt í klaka. Skömmu 
síðar dó hann og fólk okkar flutti 
burt. 

Á bls. 259 segir, að austan í Urð- 
arhlíð, sem gengur suður úr Sæ- 
nautafelli, sé hið eina klettabelti, 
sem sýnilegt sé í Heiðinni. í Há- 
reksstaðalandi eru sýnilegir klettar 
á nokkrum stöðum. Dritfellið er hátt 
klettabelti á báðar hliðar, og nakin 
klöpp að ofan. Þar verpa hrafnar 
á vorin, og sást dritur þeirra greini- 
lega á bergsnösunum. Fram úr 




75 


BÆKUR 


Skálafellinu stendur líka klettöxl, 
og er hvilft eða skál undir, þar sem 
gróðurinn seilist upp hlíðina. Gæti 
nafnið verið komið af því. Sauða- 
fellið er að vísu miklu lægra, en 
samt er suðurbrúnin frá austur- 
horninu og vestur fyrir óslitið 
klettabelti. að ofan er og ber klöpp; 
en fellið virðist að hafa sokkið að 
aftan, og hallar norðurhliðinni út í 
mýrarsund. Á Hálsinum eru einnig 
smærri klappir — í Helluhlíðinni, 
Klappadældinni og í suðuröxi Ran- 
ans, á suðvestur horni Hálsins. 

Ekki veit ég hvort síðasta máls- 
greinin á bls. 165 getur staðist. En 
kannske skil ég hana ekki rétt. All- 
ar melöldurnar í Háreksstaðalandi 
virðast að vera greinilegar jökul- 
ýtur. Auk þess eru uppi á berum 
klöppunum á Sauðafellinu og á 
hæsta toppi Dritfellsins afar stór 
björg sum meira en mannhæðarhá, 
sem hljóta að vera ísaldarmenjar. 
Enginn annar kraftur gæti hafa lyft 
þeim þangað. Út frá þeim stærstu 
liggja greinilegar rispur, þar sem 
bergið er ekki þakið geitaskóf. 

Á eftir landlýsingunni kemur vit- 
anlega aðalkjarni ritsins, nefnilega 
bygðarsagan sjálf: Landnámið og 
hve lengi það stóð yfir, bæjarnöfn 
og tala þeirra, er hæst varð 16, ábú- 
endur og ábúendaskifti o. s. frv. á- 
samt góðri greinargerð fyrir lifnað- 
arháttum og afkomu. Eru þar í stutt- 
um dráttum ævisögur heiðarbúanna 
með gleði og sorgum, fæðingum og 
dauða. Allur fjöldinn kemur og fer 
innan skams, eins og farfuglarnir, 
sem skemta þeim þar á sumrin, þó 
margir að vísu lifðu þar svo árum 
skifti við þröng eða þolanleg kjör 
og bæru þar að síðustu beinin. All- 
an fjöldann kannast ég við, af orð- 


spori eða persónulegri kynningu. 
Flesta þótti manni jafnvel vænt um. 
Mig langar því til að fylgja höf- 
undinum eftir — svona í humáttina. 
Skiljanlegt er, að hann varð að fara 
fljótt yfir, og þess vegna koma á 
stöku stað smágloppur. 

Leiðinlegt er, að hvergi skuli hafa 
fundist skrifleg gögn fyrir hinni 
fornu bygð Heiðarinnar. Sel hygg- 
ur hann að hafi verið víða, þar sem 
bæirnir risu, eins og mörg nöfnin 
benda til. En nöfn, eins og Háreks- 
staðir og Gestareiðarstaðir, benda á 
fornan uppruna, voru líka á al- 
mannavitorði, áður en bygðin hófst 
að nýju. 

Faðir minn ólst um tíma upp í 
Heiðinni og þekti flesta frumbyggj- 
ana, og bjó þar síðar allan sinn bú- 
skap. Sólveig á Háreksstöðum og 
hann voru vel kunnug, eins og sag- 
an bendir til, og varð þeim skiljan- 
lega tíðrætt um forna og nýja tíð 
þar. Hafði hann eftir henni, að þeg- 
ar Jón Sölvason bygði þar, hefðu 
verið þar glögg ummerki fornrar 
bygðar, og þegar þeir stungu fyrir 
undirstöðum, hefðu þeir komið nið- 
ur á mannabein, sem voru svo fúin, 
að þeim var mokað upp í veggina. 
Elinborg föðursystir mín sagði sömu 
söguna og öllu þó greinilegri. Hún 
var skarpgreind kona og minnug. 
Hún mun hafa verið á Mel um sama 
leyti og Solveig, því þar giftist hún 
Jóni Guðmundssyni frá Hrafna- 
björgum, er átt hafði að fyrri konu 
dóttur Solveigar og mist hana. 
Þeirra sonur var Jón Pétur Isdal, 
sem hér bjó í Winnipeg og flutti 
vestur á strönd. Þau Jón og Elin- 
borg fóru til Húsavíkur með dreng- 
inn og biðu þar eftir Brasilíuskipi 
1873, sem aldrei kom. 




76 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Jón Benjamínsson er eini bónd- 
inn, er byrjaði og endaði búskap í 
heiðinni. Hann bjó þar líka lengur 
en nokkur annar, eða alls í 42 ár 
eða lengur. Fyrsta ábúð hans var á 
Hlíðarenda, og þar fæðist fyrsti 
sonur hans, Benjamín, 1862. Þá flyt- 
ur hann að Veturhúsum, því þar er 
Jón næsti sonur hans borinn, 1864. 
Það hlýtur að hafa verið áður en 
Eiríkur Einarsson kom þangað, sem 
sagan þó segir að hafi verið þar 
næst á eftir Páli Vigfússyni. — Ei- 
ríki man ég vel eftir, þegar hann síð- 
ar bjó á Mel og Gestreiðarstöðum. 
Hann var tóuveiðari mikill og hrein- 
dýraskytta, og hafði yndi af að tala 
um veiðar. Hann var sagður ólæs 
og dró ekki til stafs, en svo var 
hann góður í hugarreikningi (Bola- 
reikningi), að hann var á undan 
okkur strákunum með steintöfluna 
og stýlinn, þótt um háar upphæðir 
væri að ræða. Hann og Katrín kona 
hans fluttu með Páli tengdasyni 
þeirra að Gestreiðarstöðum, og þar 
dó hann. — Að Fögrukinn flytur 
Jón 1865, því veturinn 1866 fæðist 
þar þriðji sonurinn, ísak, byggingar- 
meistari, er dó í haust í Seattle, 
Wash. I húsmensku með þeim hjón- 
um, Jóni og Guðrúnu, er þar þá 
Grímur Magnússon, sá er áður hafði 
búið þar og á Mel. Hann var þá 
ekkjumaður með 11 eða 12 ára syni, 
bráðgáfuðum, er Guðmundur hét. 
Grímur var vanstiltur og harður við 
drenginn, en strákur flúði þá á náð- 
ir þeirra hjónanna og orti níðvísur 
um föður sinn, kann ég enn hálfa 
aðra vísu úr þeim brag. Guðmund- 
ur lenti síðar til Vesturheims og 
gekk undir nafninu G. A. Dalman. 
Hann átti lengi heima í Minneota, 
Minn. og dó þar innan við sjötugt 


íyrir allmörgum árum. Hann var 
vel metinn og skemtilegur maður, 
— skrifaði stundum jólasögur í stíl 
H. C. Andersens fyrir Heimskringlu 
í tíð Baldvins Baldvinssonar. — Jón 
ól upp 9 börn til fullorðins ára í 
Heiðinni, og dó hér vestra 86 ára, 
á vegum sona sinna. — Auðvelt er 
að misskilja það, sem stendur á bls. 
218. Þar er sagt, að Benjamín Jóns- 
son hafi flutt frá Gestreiðarstöðum 
eftir tvö ár (1896) og þá eitt ár á 
Sænautaseli, o. s. frv. En hann fór 
frá Gestreiðarstöðum að Víðihóli á 
Fjöllum og var þar fram yfir alda- 
mót, áður en hann færi í Sænauta- 
sel. — 

Prentvilla gæti það verið, að kona 
Sigfúsar á Mel er nefnd Valborg. 
Hún hét Vilborg, ættuð úr Borgar- 
firði eystra, og er Vilborgarnafnið 
við lýði í ættinni bæði heima og 
hér vestra. Sama er að segja um, að 
Lindarsel sé í Arnórsstaðaheiðinni 
(Bls. 195), en er, eins og annars- 
staðar er tekið fram, í Skjöldólfs- 
staðaheiðinni. í almennu máli var 
altaf sagt Lindarsel, en ekki Linda- 
sel — þar var aðeins ein kalda- 
vermslislind, sem sjálfsagt var 
vatnsból bæjarins. Annað örnefni er 
Súlendur. Mér skildist í æsku, að 
rita ætti Súglendur, af því að kalt 
þótti þar og vindasamt. 

Þegar farið er yfir kaflann „Sögur 
og sagnir“, rekst maður fljótt á, að 
ekki er drauga og hindurvitnatrú- 
in enn dauð á föðurlandinu. Bera 
því reyndar vitni öll þau ógrynni 
af þjóðsögum, sem enn eru skrifaðar 
og prentaðar. Ég var stálpaður þeg- 
ar Pétur Þorgrímsson varð úti. Hann 
var veðurteptur nærri í viku, og 
héldu honum engin bönd fyrsta upp- 
rofsdaginn. Hann hafði lítið eða ekk- 



BÆKUR 


77 


ert vilst af réttri leið — aðeins orð- 
ið þreyttur eða lasinn og lagst fyr- 
ir. Ég hlustaði á samtal pabba og 
hans um, hvernig heppilegast væri 
að berast fyrir úti í hríðarbyljum — 
algengt umræðuefni í vetrarveðrum 
á þeirri tíð. Pabbi hélt því fram, 
að best væri að grafa sig í fönn, 
þ. e. búa til lítið snjóhús og hafast 
þar við. En Pétur sagði það hættu- 
legt, betra að láta fenna yfir sig og 
smáfæra sig svo upp. Og það hafði 
hann gjört. Aldrei heyrði ég neitt 
um reimleika út af fráfalli Péturs, 
og eru það víst alt seinni ára smíð- 
ar. Enda var hann mesti hæglætis 
og gæðamaður. 

Sigbjörn á Mel hefði haft næg- 
an tíma til að komast heim, ef hann 
hefði ekki stansað í fjárhúsunum, 
eftir að hann kvaddi í bænum. Hann 
var líka á réttri leið. En honum 
hafði orðið á sú óviska, að spretta 
brókum í hríðinni og orðið svo kalt, 
að hann kom ekki að sér fötunum 
aftur. Ég veit með vissu, að sumir 
Heiðarbúar voru oft á ferð í eins 
hörðu veðri og slörkuðust af. 

Þrjár eða fjórar persónur heyrði 
ég getið um, sem úti hefðu orðið á 
fyrri tíð en ekki eru nefndar í þess- 
ari sögu. Því miður hefi ég gleymt 
nöfnunum, nema einu. Það var fyr- 
ir öskufall, að Ingibjörg kona Jóns, 
sem nefndur var Sólgangur, lagði 
að vori til neðan af Jökuldal og 
upp í heiði. Vorleysing var mikil, 
og hafði Háreksstaðakvíslin brotnað 
upp um daginn og ruðst fram með 
krapa og jakaburði. Daginn eftir 
sást gulur hundur á bakkanum aust- 
an við ána. Einum eða tveim dög- 
um seinna kólnaði í veðri og setti 
svo undan, að kvíslin var fær á 
jakastíflum. Var þá farið að vitja 


um hundinn, og lá hann þá mjög 
máttfarinn yfir líki Ingibjargar 
austan í lágum mel, sem eftir það 
var nefndur Ingibjargarmelur. Hét 
hann svo seinast þegar ég vissi til. 

Á þeim árum sem Guðmundur og 
Þorgerður voru á Rangárlóni, lagði 
unglingspiltur upp þaðan eða frá 
einhverjum öðrum bæ í innheiðinni 
á leið til Háreksstaða. Lognsnjór 
féll um daginn, og var víst ekki vel 
ratbjart, og kom drengurinn ekki 
til skila. Innan við sandinn, miðja 
vegu frá Háreksstöðum til Lindar- 
sels, er eða var sandtorfa, sem virt- 
ist lík húsgrunni. Gæti þar hafa 
verið stekkur eða fjárhús í forna 
tíð. Þar átti að vera reimt. Uppi í 
hálshlíðinni, rétt fyrir vestan sand- 
torfuna, var allmikið eggjagrjót, 
sem vindur og vatn höfðu blásið og 
þvegið sandinn og mölina úr. f þess- 
ari urð fanst lík drengsins, og þótt- 
ust menn sjá meiðsli á. Guðmundur 
var einn þeirra, sem leitaði, og fór- 
ust honum þannig orð við pabba 
síðar: „Hann var allur blár og mar- 
inn. Og þau björg, sem þar voru 
saman færð! Það var ekki einleik- 
ið!“ 

Ég sat yfir kvíám í Lindarsels- 
landi frá 8 til 14 ára aldurs — hýsti 
þær stundum í bæjartóftinni í þoku 
og rigningu — en á heimleið hrukku 
ærnar tíðum af leið, þegar ég rak 
þær yfir sandtorfuna, og datt mér 
þá í hug sagan og varð ekki um sel. 
Aldrei þorði ég samt að segja frá 
því. En skælandi labbaði ég stund- 
um í yfirsetuna, þegar grátt var í 
lofti. Seinna komst ég að því, að 
ærnar hrukku við, þegar titlingarn- 
ir, sem heima áttu í urðinni, flugu 
út þaðan. Það var allur reimleikinn. 



78 


TlMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Svona gæti ég haldið áfram lengi, 
en alt verður að hafa sín endimörk. 
Óendanlega hefði það samt verið 
ginnandi, að fylgja þeim heiðabú- 
um eftir, sem þaðan komust lifandi 
á brott. En, eins og Kipling sagði, 
þá er það önnur saga. Auk þess 
koma nöfn margra, sem vestur 
fluttu, víða við sögu, bæði í bygða- 
sögu þáttunum og í hinum stærri 
sögubókum, sem hér hafa verið rit- 
aðar. 

Þessum bókum fylgja margar 
myndir góðar ásamt korti af heið- 
inni. 

5. Aldrei gleymist Austurland 

er safn kvæða og kviðlinga eftir 
73 núlifandi austfirska höfunda. Að 
vísu höfðu tveir dáið, meðan á 
prentun bókarinnar stóð, sem vek- 
ur þá hugsun, að skemtilegra hefði 
verið að hafa þar alla hagyrðinga 
og skáld frá sama tímabili, lifandi 
eða dauða, segjum frá byrjun þess- 
arar aldar. Helgi Valtýsson, kennari, 
sem er einn af skáldunum, hefir 
safnað ljóðunum, skrifað formála 
fyrir bókinni og séð um útgáfuna. 

Þessi bók er lifandi vottur þess, 
að hagmælskan er ekki dauð á með- 
al Austfirðinga enn; þvert á móti 
sýnist hún standa í meiri blóma en 
nokkru sinni áður. 

Annað, sem er eftirtektarvert við 
þessa bók, er hve mjög ljóðagjörðin 
virðist liggja í ættum. Hvað eftir 
annað eru þarna þrír ættliðir hver 
fram af öðrum. Tökum Erlu skáld- 
konu, móður hennar, móðursystur, 
bróður og son. Þá er Gísli Helgason, 
synir hans tveir og sonarsonur, auk 
bræðra og systkina af öðrum ætt- 
um. Hvort hér er um ætterni að 


ræða eða uppeldisáhrif má lengi 
þrátta. Hefir það löngum verið 
þrætuepli mentamanna og uppeldis- 
fræðinga. Gaman væri að rannsaka 
þetta nánar. En það er fyrir sér- 
fræðinga. Um Gísla Helgason er 
það vitanlegt, að faðir hans og afi 
orktu hver á sinni tíð, svo þar er 
um fimm ættliði að ræða í beinan 
karllegg. 

Myndir allra skáldanna eru í bók- 
inni. 

6. Gutt. J. Guttormsson, sjötugur 
Ejtir prófessor Richard Beck 

Þetta er minningargrein um Gutt- 
orm, þegar hann varð sjötugur, fyr- 
ir rúmu ári. Mestmegnis bókmenta- 
legt mat á verkum skáldsins, og ó- 
spart vitnað í verk hans. Ritað í Dr. 
Becks alkunna fjöruga og mark- 
vissa stíl. 

☆ 


Kristján S. Pálsson: 
Kvæðabók 

Skömmu fyir jólin í vetur kom 
þessi bók út á prent. Ekkja skálds- 
ins kostaði útgáfuna og lét prenta 
aðeins 200 eintök. Bókin hefði átt 
það skilið, að öðlast meiri út- 
breiðslu. En þetta eru nú örlög 
flestra kvæðabóka. Ritstjóra þessa 
tímarits var falið að sjá um útgáfu 
kvæðanna og skrifa inngang að 
þeim. Verður hennar því eigi meira 
getið hér. En í þess stað birtist inn- 
gangurinn hér á eftir, eins og hann 
er í bókinni. 


G. J. 



Ný vestur-íslensk kvæðabók 


Skömmu eftir síðustu aldamót 
voru til húsa með okkur hjónunum 
hér í Winnipeg þrír bræður, sem síð- 
ar urðu þjóðkunnir menn. Það voru 
þeir Jónas organisti Pálsson og hálf- 
bræður hans Páll og Kristján Skarp- 
héðinssynir. Móðir þeirra hafði ver- 
ið tvígift, og var orðin ekkja í ann- 
að sinn nokkru áður en hún íluttist 
vestur hingað. Það varð víst að sam- 
komulagi, þegar hingað kom, að öll 
fjölskyldan gengi undir sama nafni. 
Og var föðurnafn Jónasar og eldri 
systkina hans þá kjörið til ættar- 
nafns. Jónas var elstur þessara 
þriggja, en Kristján að mun yngstur. 

Þetta var á þeim árum, þegar allir 
voru ungir og lífsglaðir, þegar æsku- 
áhuginn og framtíðarvonirnar flugu 
höfði hærra en strit dagsins og 
þröng í búi. Allir voru þeir bræður 
listrænir og ljóðhagir, og var þá oft 
glatt á hjalla — hljóðfæri slegin, 
söngvar sungnir og í hendingum 
látið fjúka; enda var fleirum þar á 
að skipa, þegar svo bar undir. Má 
því nærri geta, að erfitt hefði verið 
að feðra rétt allar þær stökur og 
kviðlinga, sem þá urðu til. Alt var 
það samt í græskulausu gamni gert, 
og engu haldið á lofti. Kristján átti 
sinn þátt í þessum gamanleik, en 
ekki var vitanlegt, að hann hefði 
nokkuð ort fyrir þann tíma; enda 
var hann þá innan tvítugs aldurs. 
En mjög kom þá strax í ljós hin 
meinhæga kýmnisgáfa hans og 
gletni. Aftur á móti höfðu bræður 
hans hinir látið frá sér fara nokkur 



kvæði. Jónas lagði samt ljóðagjörð- 
ina á hilluna um langa hríð, eftir 
að hann helgaði hljómlistinni alla 
krafta sína og tima. En eftir Pál 
hafa komið út tvær kvæðabækur 
síðan. 

En Adam var ekki lengi í Paradís. 
Á næstu árum kvæntust bræðurnir 
allir, og Kristján hvarf mér sjónar 
um hríð. 

Rúmum tuttugu mílum norðar en 
Winnipeg hvílir dálítið þorp á Rauð- 
árbökkunum. Þegar maður fór þar 
um fyr á tíð, datt manni í hug töfra- 
borgin í Þúsund og einni nótt, þar 
sem allir sváfu eða voru orðnir að 
fiskum, sem ekki vöknuðu eða 
kendu sín fyr en þeir voru lagðir á 
steikarapönnuna. Aðal atvinnuveg- 







80 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


irnir voru líka bundnir við fisk. 
Þangað sigldu bátarnir norðan af 
Winnipegvatni áður en járnbrautin 
var lögð lengra norður, og þangað 
runnu sleðarnir að vetrinum. Þar 
voru líka frystihúsin, sem margir 
landar unnu við. Þetta var þorpið 
Selkirk. Og manni varð, svona við 
fyrstu sýn, ósjálfrátt að spyrja með 
guðspjallamanninum: Getur nokkuð 
gott komið frá Nazaret? 

En Selkirk á sér markverða sögu, 
þótt ekki verði hún skráð hér. Þar 
var löngu fyrir aldamót komin fjöl- 
menn íslensk bygð með kirkjulegri 
starfsemi og öðrum félagssamtök- 
um. Og þegar Þjóðræknisfélagið var 
stofnað, reis þar upp fjölmenn deild, 
sem enn er starfandi. Þaðan barst 
heim til íslands í fyrstu þekkingin 
um frystihús og hagnýting þeirra. 
Þar var jafnvel gjörð tilraun til út- 
gáfu íslensks vikublaðs, og þar var 
stofnað fyrsta og eina íslenska kven- 
réttindaritið vestan hafs. Þar hafa 
ýmist alist upp eða dvalið langvist- 
um merkir prestar, læknar, lög- 
fræðingar og háskólakennarar, og 
að minsta kosti fjögur af okkar 
merkari skáldum. Þeirra yngstur 
var Kristján S. Pálsson. 

Kristján Skarphéðinsson Pálsson 
var fæddur á Signýarstöðum í Hálsa- 
sveit í Borgarfjarðarsýslu 5. sept. 
1886. Foreldrar hans voru hjónin 
Skarphéðinn Isleifsson Einarssonar 
og Sigurbjörg Helgadóttir Jóhannes- 
sonar. Móðir Skarphéðins hét Sess- 
elja Sigmundsdóttir, en móðir Sig- 
urbjargar Sesselja Björnsdóttir. Lá 
kynstofn þeirra beggja þar á Suð- 
vesturlandinu. Bæði voru þau for- 
eldrar Kristjáns, ágætum hæfileik- 
um gædd, og faðirinn einkum bók- 


hneigður og listrænn. En hann var 
snemma heilsuveill og dó um aldur 
fram, aðeins 37 ára. Það var sumarið 
1894, og var Kristján þá á áttunda 
árinu. Ellefu ára fluttist hann svo 
með móður sinni vestur um haf. Þau 
settust að í Winnipeg, og varð víst 
skólaganga hans fremur endaslepp, 
því strax hlaut hann að fara að vinna 
fyrir sér, eftir bestu getu. En hann 
var snemma fróðleiksfús og bætti 
upp kensluskortinn með lestri góðra 
bóka, íslenskra sem enskra. Mun 
hugur hans helst hafa hallast að 
skáldritum og ljóðábókum. 

Rúmlega tvítugur flutti Kristján 
alfarinn til Selkirk, og tuttugu og 
tveggja ára kvæntist hann heitmey 
sinni Ingibjörgu. Foreldrar hennar 
voru þau Klemens Jónasson, merkur 
fræðikarl og einn af frumbyggjum 
Selkirk Islendinga, og kona hans 
Ósk Ingibjörg. Þau lifðu bæði til 
hárrar elli, og dó Klemens aðeins 
fáum mánuðum á undan Kristjáni. 
Þau Kristján og Ingibjörg lifðu sam- 
an í ástríku hjónabandi í nærri 
fjörutíu ár og eignuðust sex börn; 
fimm af þeim, fjórar stúlkur og 
einn drengur, komust til fullorðins 
ára, og eru öll vel að sér gjör. Hann 
vann lengstrar ævi við járnbræðslu 
verksmiðjurnar í Selkirk, og þar 
varð hann bráðkvaddur 11. febrúar 
1947, rúmlega sextugur. 

Snemma mun Kristján hafa farið 
að setja saman vísur. En hann fór 
lengi dult með það, og sjálfur segist 
hann hafa „Öll sín æskuljóð eldsins 
glæðum falið“. Hann var í uppvexti, 
þegar mestur ljómi stóð af kvæðum 
Þorsteins Erlingssonar, og mótaðist 
stíll hans mjög eftir Þorsteini, eink- 
um á náttúruljóðum og jafnvel á 


NÝ VESTUR-ÍSLENSK KVÆÐABÓK 


81 


sumum þeim hnífilyrtari. Það var 
heldur ekki að ólíkindum, því hann 
hafði bæði næman fegurðarsmekk 
og þýða og viðkvæma lund, samfara 
glöggu auga fyrir því, sem hlálegt 
var og afkáralegt. Það var þó ekki 
fyr en fyrri heimsstyrjöldin hafði 
brotist út og þriðja íslenska viku- 
blaðið hafði hlaupið af stokkunum 
hér, að vísur og kvæði fóru að birt- 
ast frá honum í blöðunum á víxl. 
Þá voru miklar viðsjár með mönn- 
um útaf stríðsrekstrinum og her- 
skyldulögunum. Þá urðu og deilur 
um svipað leyti um safnaða og 
kirkjueigna mál, og gjörði hann 
meinlítið, en þó nokkuð persónulegt 
skop að þessu öllu, því hann lét sér 
ekki blöskra að nefna rétt eða stytt 
nöfn aðilja. Jafnvel bræður hans 
sluppu ekki á stundum, og fór þó 
ávalt vel á með þeim. En þrátt fyrir 
þetta þótti ekki hlýða, að sleppa öll- 
um þeim kvæðum fyrir það, því þau 
marka ákveðin spor í þroskaferli 
höfundarins. Kvæðin voru merkt 
dularnöfnum, svo sem „XXX“, 
„Vestarlega úr Selkirk 11 , „Þorsteinn 
Skelkur", „Skinnaþór“ o. fl., og var 
stundum skamt stórra högga á milli. 
Sum kvæðin í þessum flokki haxa 
aldrei verið prentuð áður. Og er lík- 
lega ekki heppilegt að fara frekar 
út í skýringar á þeim, þar sem þau 
liggja of nærri atburðunum og þeim, 
er hlut áttu að máli. 

Eftir að þessum þætti í ævi Krist- 
jáns lýkur, fara að birtast hvað af 
hverju í blöðunum alvarleg kvæði 
og lýrísk ljóð, hvert öðru þýðara 
og formfegurra, og þá með réttu 
nafni höfundarins. Mun hann, eítir 
því sem árin fjölguðu og alvara lífs- 
ins þrýstist fastar inn í sál hans, 
hafa fundið þar hugsunum sínum 


framrás í dýpri og breiðari farvegi. 
Samt stinga gamankviðlingarnir aft- 
ur upp höfði í kvæðabálki þeim, er 
hann orti með gerfinafninu „Tude- 
sen“, Jónasi bróður sínum til gam- 
ans og afþreyingar, seinustu árin, 
sem þeir báðir lifðu, eftir að Jónas 
hafði orðið að láta af kenslustörfum 
sakir vanheilsu. Sama er að segja 
um ensku kvæðin, sem prentuð eru 
aftast í bókinni; þau voru flest ort 
einni dóttur hans til dægrastytting- 
ar, meðan hún lá veik á sjúkrahúsi, 
og eru því prentuð í minningu þess, 
fremur en vegna bókmentalegs gild- 
is þeirra. 

Auk þess, sem þegar hefir verið 
getið og ég hefi mestmegnis skrifað 
upp úr blöðunum hér, afhenti Ingi- 
björg, ekkja skáldsins, mér fult eins 
mikið eða meira af snjáðum hand- 
ritum, sem aldrei höfðu verið hrein- 
skrifuð, hvað þá prentuð. Þá var og 
aragrúi af lausum vísum á gulum 
blaðsneplum, sem auðsjáanlega 
höfðu verið hripaðir til minnis við 
vinnuna, og svo stungið ofan í hand- 
raða og gleymt. Flestar af þeim vís- 
um, er ég taldi prenthæfar, flokkaði 
ég undir fyrirsögnina „Úr ýmsum 
áttum“. Fáeinum kvæðum, sem dá- 
lítill vafi lék á um faðerni, var slept. 
Og eitt stærsta gaman og alvöru- 
kvæðið — lýsing á kornmarkaðin- 
um í Winnipeg — hafði glatast að 
svo miklu leyti, að ekki þótti til- 
tækilegt að prenta brotin, sem eftir 
voru. Var það skopleg lýsing á hegð- 
un og látbragði manna á gólfi kaup- 
hallarinnar, en jafnframt bitur á- 
deila á samviskuleysið og fjárdrátt- 
inn þar. Nokkur andleg ljóð eru og 
í bókinni, sem benda ljóslega til 
þess, að höfundurinn var trúhneigð- 
ur, enda þótt hann ósjaldan gerði 



82 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


gys að prestum og kreddukenning- 
um. 

Því hefir verið haldið fram, að 
vér Vestur-íslendingar höfum ort 
meira í hlutfalli við fólksfjölda en 
heimaþjóðin, og hver ný ljóðabók, 
sem út er gefin hér, því verið litin 
óhýru hornauga. Þetta hefir verið 
svo oft endurtekið, að við erum fyr- 
ir löngu farin að trúa því. Þessi kór- 
villa hefir líklega spunnist af því, 
að blöðin hér hafa verið greiðvikn- 
ari en heimablöðin. Ekkert er samt 
fjarri sanni en þetta. Ég hefi mér 
til trúarstyrkingar, spurt þann 
manninn, sem einna mest hefir gjört 
sér far um að kynna sér ljóðagjörð 
vora, og telst honum til, að rúmlega 
40 Ijóðabækur og kver hafi verið 
prentuð eftir Vestur-íslendinga síð- 
an landnám hófst hér. Ætla má, að 
álíka margir að auk hafi ort og 
birt vísur og kvæði í blöðunum. 
Þetta er 75 ára afrakstur og sýnist 
að vísu talsverður. En nú vill svo 
vel til, að ég hefi hér fyrir framan 
mig, svart á hvítu, eftir íslenskan 
fræðimann heima á ættjörðinni, 
sem enginn vænir um staðlausu 
stafi, að á vissu tuttugu ára tímabili 
á þessari öld hafi verið gefnar út 
hjá heimaþjóðinni í milli 400 og 500 
kvæðabækur; og leynir hann ekki 
þeirri hugsun, að ekki muni þær all- 
ar hafa verið prentaðar „vegna 
þorsta þjóðarinnar í þessar bók- 
mentir". Já, víða er nú pottur brot- 
inn. Ef það er rétt að fjórði hluti 
þjóðarinnar hafi flutt vestur, þá er 
okkar kvæðasafn eins og dropi í 


hafið. Samanburður á bókmenta- 
legu gildi getur ekki komið til 
greina. Enginn nútíma bókrýnir fær 
með nokkurri vissu sagt, hverjum 
augum næsta eða næst-næsta kyn- 
slóð kunni að líta á verk þeirra, sem 
nú yrkja. Og menningarsögulegt 
gildi þeirra kvæða getur stundum 
orðið þyngra á metunum, þegar 
fram líða stundir, en fágað og 
snurðulaust form. Öldur rísa og öld- 
ur falla, og það eitt bjargast á land 
úr hafróti tímans, sem dýpsta 
strengi snertir í mannlegum hjört- 
um á sem flestum tímum. 

Einhver hefir sagt, að allir ís- 
lendingar séu skáld, það er: geti 
eða hafi einhvern tíma á ævinni 
sett saman vísur eða kvæöi. Sjálí- 
sagt eru nú þetta ýkjur, en þó sé 
ég ekkert, sem gæti verið því til 
fyrirstöðu, ef löngunin er nógu 
sterk. Sjálf tungan hefir reglu- 
bundnar áherslur og söngvinn 
hrynjanda, og hver heilvita maöur 
getur lært að ríma; enda töldu for- 
feður vorir ljóðagjörðina meðal í- 
þróttanna. En eins og það er talið 
víst, að sumir séu skáld, þótt þeir 
yrki ekki, þá er það og eins víst, 
að sumir þeir, sem bera það við 
að kveða, eru ekki skáld, í þess orðs 
besta skilningi. Og svo eru enn aðr- 
ir, er syngja ósjálfrátt eins og fugl- 
arnir, af því að ljóðið liggur þeim 
á tungu, af því að það er þeim eðli- 
legasta útrás instu hjartans tilfinn- 
inga. 

Höfundur þessara kvæða var einn 
af þeim. 

Gísli Jónsson 




Þrítugasta ársþing Þjóðræknisfélags 
íslendinga í Vesturheimi 


var sett í Good Templarahúsinu 4 Sargent 
Avenue I Winnipeg 21. febrúar 1949 af 
forseta þess, séra Philip M. Péturssyni, 
kl. 9.30 f. h. og hófst meíS þvi, aS sunginn 
var súlmurinn no. 38 í súlmabókinni, „GuS 
minn þér ég þakkir færi“. Svo flutti for- 
seti bæn. AS henni lokinni var súlmurinn 
númer 23, ,,FaSir andanna", sunginn, 
meS aSstoS Gunnars Erlendssonar sem 
spilaSi lögin. 

Ritari las þarnæst þingboSiS, sem birt 
hafSi veriS í íslensku blöSunum. AS því 
loknu setti forseti þingiS og flutti svo 
4varp sitt. 

Ávaip forseta. pjóðræknisfélagsins 
Háttvirti þingheimur! 

MeS komu vorri hingaÖ í dag, til aS 
sitja þing ÞjóSræknisfélags Islendinga í 
Vesturheimi, minnumst vér þrítugasta af- 
mælis félagsins. ÞaS eru liSin þrjátlu ár 
síSan aS stofnfundir félagsins voru haldn- 
ir, 7 janúar, 1919, og 25. mars, 1919, þá 
lögSu íslendingar grundvöllinn aS því fé- 
lagi, sem staSiS hefir nú I 30 ár, og 
lögSu félög og einstaklingar samskot sam- 
an til aS koma hinu nýja félagi á góSan 
f járhagslegan grundvöll. Með því stofn- 
aöist félagsskapur, sem allir Islendingar 
hverrar skoSunar I trú eSa pólitík, I 
mannfélagsmálum eSa stjórnmálum, gátu 
veriS samtaka I, og voru samtaka I, og 
aldrei síSan á þessum liönu 30 árum, hefir 
félagiS nokkurntíma brugSist þeirri upp- 
haflegu stefnu þess, sem stofnendurnir 
settu sér, aS sameina Islenska þjóSar- 
brotiS vestan hafs I eina heild, til þess 
aS vinna, sameiginlega, aS þeim málum, 
sem þeir bera mest fyrir brjósti, eins og 
sett er fram I stefnuskrá félagsins: 

1. AS stuSla aS þvl af fremsta megni 
aS íslendlngar megi verSa sem bestir 
borgarar I hérlendu þjóðlífi. 

2. AS stySja og styrkja íslenska tungu 
og bókvísi I Vesturheimi. 

3. AS efla samúS og samvinnu meSal 
Islendinga austanhafs og vestan. 

ÞjóSræknisfélagiS er, eins og hvert þing 
félagsins og starf deilda bendir á, meS 


góSu lífi, sem er vottur um þrautseigju 
þjó'Sararfsins, sem vér höfum oröiö aS- 
njótandi, og stefnurnar, sem félagiS setti 
sér I upphafi þess. Félagið hefir nú starf- 
aS I þrjátíu ár og gefur góða von um 
aS vera 4 lífi enn um nokkur ókomin ár. 
Ég þori ekki aS spá hve mörg ár, því 
allir spádómar fyrri ára um endingu ís- 
lensks félagsskapar hafa veriS langt frá 
markinu. Þeir hafa oftast verið I hrak- 
sýnisáttina, sem litla von haföi um aö 
Islensk samtök yrSu langlíf eöa endinga- 
góS. Ef ég færi nú aS spá að félagiS næSi 
vissu takmarki, og ekki meiru, gæti jafn- 
vel þaS, hversu vongott sem þaS sýndist nú 
vera, seinna skoSast sem ait of skamm- 
sýnt og vonlítiS. 

Ég ias einu sinni ritgerS frá árinu 1910 
sem spáSi aS innan tíu ára yrði islensk 
tunga lögS niSur sem mælt mál hér 
vestra, og íslensku blöSin hætt aS koma 
út. Um daginn sagSi mér einn stofnandi 
þjóSræknisfélagsins að árið 1919 hefðu 
þeir, sem þá mættu til aS stofna félagiS 
varla þoraS aS gera sér vonir um aS 
félagiö stæSi I þrjátíu ár. Stuttu áöur, 
eSa réttara sagt fimm árum áður, árið 
1914, er breyting varS á eigendum ann- 
ars íslensku blaSanna, var talið aS blaSiS 
gerSi vel aS endast til 1925. 

Svona hefir þaS gengiS. BlöSin eru enn 
á lífi og ÞjóSræknisfélagiS, nú orSið þrí- 
tugt aS aldri, ber fá ellimerki meS sér, 
sem gætu bent til bráSrar hnignunar. 
Samt hefir þaS gengiS I gegnum eldraun- 
ir miklar, sem aS hefSu orSiS mörgum 
veikbygSari stofnunum um megn. 

FélagiS var stofnaS árið 1919, eftir að 
heimsstyrjöldin hin fyrri hafSi lagt devf- 
andi hendi 4 öll féiagssamtök. Fyrstu tíu 
árin til 1929 var hin nýbyrjaöa stofnun 
aS þroekast til lífs og ára, þá kom 10 ára 
tímabil, sem dró úr kröftum og athöfn- 
um einstaklinga og félaga, frá 1929 til 
1939. En ÞjððræknisfélagiS sýnist ekkert 
liafa látiS þaS á sig fá, því á tuttugasta 
afmæli þess var þingiS hið fjölmennasta, 
sem haldiS hafSi veriS upp aS þeim tíma, 
aS minsta kosti eftir nafnabðkinni aö 




84 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


dæma, þvl I henni voru skrátS 239 nöfn 
manna, sem þingið sóttu og sátu fundi 
þess. En þar voru ekki taldir þeir, sem 
sóttu lokasamkomu þingsins, eins og 
skýrt er frá í nafnabókinni, þvi þar er 
sagt: ,,AS lokafundi þingsins,, fimtudags- 
kvöld, 24. febrúar voru um 400 manns 
vi'ðstaddir en enginn tími til að skrásetja 
nöfn". 

Af þessu má dæma aS fyrstu tuttugu 
ár Þjóðræknisfélagsins, þrátt fyrir erfið- 
leika, dafnaði félagið vei. Og eins held 
ég megi segja um næstu tlu árin á eftir 
og upp aiS þessum tíma. Á þeim tiu árum, 
sem liöin eru síðan, hefir stórkostlegra 
strið en heimurinn hefir nokkurn tima 
áöur þekt breitt ey'Öileggjandi hendur 
sínar yfir þjóðir og lönd. Margir íslenskir 
foreldrar sáu drengi sína ganga í her- 
inn og síðan út I dauðan á erlendum 
vigvöUum, eða i loftinu eða á hafinu. 
Margir þeirra komu aftur heim, sumir 
með heilu og höldnu, sumir særðir, en 
sumir koma aldrei aftur. Þeir gáfu líf 
sitt í þessu síðara stríði eins og margir 
Islendingar gerðu í fyrra stríðinu, og 
með þvi hafa þeir margborgað fyrir öll 
borgaraleg réttindi í þessu landi og í 
Bandaríkjunum, sem samlandar þeirra 
nú njóta, og sannað það, að Islendingar 
eru hvergi eftirbátar annara þjóða 
manna, á hvaða sviði sem er, og verö- 
skulda með öllum öðrum, sem hér búa, 
að vera kailaðir borgarar þessara tveggja 
þjðöa — Canada og Bandaríkjanna — og 
það með fullum rétti. Þannig uppfyllist 
fyrsta atriðið í stefnuskrá félagsins, — 
,,að stuðla að þvi af fremsta megni að 
Islendingar megi verða sem bestir borg- 
arar í hérlendu þjóðlífi". 

þjóöræknisfélagið hélt tilveru sinni á. 
striðsárunum eins og á kreppuárunum 
þar k undan, og nú á þrítugasta afmæli 
þess, eins og ég mintist, ber þaö engin 
eða fá ellimerki, sem benda til hnign- 
unar eða rénandi krafta. Það er betur lif- 
andi en stofnendur þess hefðu þorað að 
gera sér vonir um fyrir þrjátíu árum þeg- 
ar þeir komu saman tii að ræða mögu- 
leikana til að stofnsetja Þjóðræknisfélag. 

Þeim hefir fækkaö stórkostlega, sem 
komu saman á stofnfundinum fyrir þrjá- 
tiu árum. Það er ekki gott að vita hvort 
að eru fleiri hérna megin grafarinnar eða 
liinumegin. En þeir, sem enn eru með 
oss eru mikið farnir að eldast, eins og 
eðlilegt er. Þeir, sem þá voru fertugir 
eru nú um sjötugt, og ekki er að. furða 


þó að sumir hafi ekki verið jafn starf- 
andi og þeir voru á fyrri árum. En svo 
liafa aðrir og yngri menn komið í málið, 
svo vér megum vænta hins besta I fram- 
tíðinni og vera kvíðalausir. Eftir því að 
dæma, hve málinu hefir gengið vel á síð- 
ustu þrjátíu árum, þá ætti félagið að 
geta lifað til aö halda fimtugsafmæli s'tt 
hátlðlegt, árið 1969. Það er engin meiri 
fjarstæða að haida það, en það hefði verið 
fyrir stofnendur félagsins árið 1919 að 
tala um þrítugs afmæli þess þrjátiu á.r 
fyrirfram, því enginn veit hvað framtíðin 
ber í skauti sínu. Sá tími er nú kominn, 
30 ára afmælið, en hinn tíminn, 50 ára 
afmælið er ekki nema 20 ár framundan. 
1-Iver veit nema félagið eigi enn eftir 
glæsilega framtíð. Þeir verða þá, að 20 
árum liðnum, flestallir farnir, eldri menn- 
irnir, og sumir þeirra yngri, en þá verða 
aðrir og yngri komnir til að taka við af 
þeim, til að halda verkinu áfram á þvi 
sviði, sem þörf verður þá aÖ vinna á. 

Á hverju ári eru einhverjir, sem falla 
úr meðlimatöiunni. Vér minnumst þeirra 
með þakklæti og kærleika. Þeir hafa unn- 
ið starf sitt vel og dyggilega leyst verk 
sitt vel af hendi, og leitað hvíldar. 
Á hinu undanfarna ári, síðan að vér kom- 
um síðast saman, hafa dáið fjórir menn, 
sem voru I deildinni Báran i Mountain, 
þeir Júlíus A. Björnson Ben Helgason; 
Einar G. Eiríksson og S. A. Stevenson. 
Úr deildinni Aldan. á Vesturströndinni 
hafa dáið, Jakobtna Björnsson, í Blaine: 
Þorsteinn Goodman i Marietta: Áskell 
Brandson I grend viÖ Blaine og Halidór 
Björnsson, sem iést í Hallson, N. D., 
þangað sem hann flutti á heimili dóttur 
sinnar, þegar Jakobína kona hans dó. f 
deildinni Frón í Winnipeg hafa dáið á 
árinu: Gunnlaugur Johannson: Mrs. Anna 
Ólafsson; Mrs. Kristín Chiswell; Mrs. Jó- 
hanna Thorkelson. Einnig hafa fallið frá: 
Hr. Benedikt Björnsson. Fargo, N. D.: 
Mrs. Aibina Joelson. Wynyard. Sask.; Sig- 
urður Magnússon. Wynyard, Sask.; Valdi- 
mar Gíslason, Wynyard, Sask.: Thorður 
Thorðarson, Gimli, Man. og S. Árnason, 
Chicago, III. Og svo geta verið fleiri, sem 
sem vér höfum ekki af einhverri vangá 
talið með. 

Hinir nýju sem bætast við i meðlima- 
tölu félagsins fylla aldrei skarðið að fullu, 
sem varð við fráfall hinna, sem dáið hafa, 
en þeir hrinda samt verkinu áfram, og 
byggja á þeim grundvelli, sem hinir lögðu. 
Með því rnóti þroskast og dafnar félagið 




ÞINGTÍÐINDI 


85 


og færist fram a'Ö enn nýrri takmörkum. 

Á hinu liöna ári hafa framkvæmdir fé- 
iagsins veriii eftir öllurn vonum á flest- 
um sviöum. Árangurinn I sumum tilfell- 
um hefir veriö meiri og happasælli en 
vér gerðum okkur vonir um. og í öörum 
tilfellum hefir hann veriÖ minni en vera 
skyldi. Ég vil drepa á það, sem hefir 
gerst, minnast þeirra hluta, þar sem fram 
kvæmdir urðu færri en til var ætlast, 
benda ef tii vill á það, sem bíður oss I 
framtíðinni og hvetja svo þingið til starfs, 
meö það í huga að margt bíður oss enn 
að vinna að. Ekki vinnum vér öll vor 
verk á einu ári, en gerum tilraun til að 
ná einu takmarki I senn, og stefna svo 
að hinu næsta. Þess vegna, þð að öllum 
takmörkum væri ekki náð á liðnu ári, 
þá eru önnur ár framundan og önnur 
tækifæri. Með því megum vér byrja þrí- 
tugasta og fyrsta ár Þjóðræknisfélagsins 
með nýjum áformum og nýjum fram- 
kvæmdum. 

Byggingarmál 

Meðal þeirra mála, sem bíða e. t. v. 
framtíðarinnar til framkvæmdar er bygg- 
ingarmálið. Skýrsla var samin á þinginu 
I fyrra og samþykt, sem fól stjórnar- 
nefndinni málið til íhugunar, og milli- 
þinganefnd var skipuð. Á nefndarfundi 
var samþykt að komast í bréflegt sam- 
band við önnur íslensk félög hér I bæ til 
að leita upplýsinga um f járhagslegan 
þátt, sem hvert félag sæi sér fært aö 
taka í málinu. pað komu aðeins tvö bréf 
til baka, en hvorugt félagið sem svaraði 
sagðist geta veitt nokkurn styrk til má!s- 
ins. Með því lagðist málið í dá og ligg'ur 
enn, nema að þingið vilji vekja það upp 
aftur. 

Fræðslumál 

Á þinginu í fyrra, samkvæmt fræðslu- 
málanefndarálitinu, átti tilraun að vera 
gerð til að halda uppi fræðslumálastarf- 
seminni á komandi ári eins og hafði verið 
gert á hinu liðna ári, með umferðar 
fræðslumálastjóra til að skipuleggja starf- 
semina og vekja upp áhuga fyrir þjðð- 
ræknismálum þar sem að þau höfðu lagst 
í dá. Mrs. H. F. Danielson hlaut mikið 
lof fyrir starfsemi slna I þessu sambandi. 
Allar skýrslur deilda, sem hún hafði 
hjálpað á einhvern hátt, fóru lofsamleg- 
um orðum um starf hennar. Á þinginu 
lýsti hún þvt yfir, að hún efaðist um að 
hún gæti haldið starfinu áfram, en þó 


heimsótti hún deildina „Island" s.l. júní, 
og tók annan þátt I fræðslu og útbreiðslu- 
starfi félagsins. En í haust þegar tekið 
var til starfa aftur eftir sumarfríið var 
stjórnarnefndin hálf hikandi um hvort 
hún ætti aftur að fara þess á leit við 
Mrs. Danielson, um að taka starfið að 
sér, og þegar að lokum nefndin kom sér 
saman um að leita til hennar, var haust- 
ið orðið áliðið og lítill tlmi til jóla, og 
hún var búin að binda sig við annað 
hér I bænum. Þess vegna hefir ekkert orð- 
ið af fræðslustarfsemi meðal deilda af 
hálfu stjórnarnefndarinnar, en auðvitað 
hafa deildir haft frjálsar hendur til að 
koma á stofn, hver hjá sér, hvaða fræðslu 
starfsemi sem hver hefir fundist eiga 
best við. Deildin „Brúin'' 1 í Selkirk t. d. 
réðist I það að kenna börnum og full- 
orðnum söng, og hefir nú undanfarið 
haft reglulegar söngæfingar I sambandi 
við deildarstarfsemina I hverri viku. Söng- 
stjóri hefir verið Gunnar Erlendson, sem 
deildin pantaði héðan frá Winnipeg, og 
gerði samninga við. Mér skilst að deildin 
I Mountain, N. D., ,,Báran“ hafi einnig 
haft fræðslustarfsemi með höndum. 1 
Riverton hafa nokkrar konur haldið uppi 
lestrar- og fræðslufundum — (Study 
Groups) um Islensk fræði og önnur mál, 
sem þær tóku upp undir leiðsögn Mrs. 
Danielson I fyrra. 

Hér I Winnipeg er skólahald 4 hverjum 
laugardagsmorgni í Fyrstu Sambands- 
kirkju undir umsjón Þjóðræknisfélagsins, 
og íslenskir söngvar kendir. Þrír kennarar 
hafa það starf með höndum, með hjálp 
og aðstoð hins fjórða, Mrs. Ingibjargar 
Johnson, sem var formaður skólans I 
mörg ár. Formaður skólans I vetur hefir 
verið Miss Salome Halldórson, sem mik- 
inn áhuga hefir haft fyrir kenslunni og 
hefir leyst verk sitt vel og samviskusam- 
lega af hendi. Meðkennarar hennar eru: 
Miss Stefanía Eyford og Mrs. E. H. Sig- 
urdson, sem einnig eiga þakkir skilið. 
Miss Ruth Horn hefir hjálpað með því 
að spila undir á píanó þegar verið er að 
æfa söng. 

Stðastliðið vor hélt skólinn ágæta sam- 
komu 1. maí, I Fyrstu lútersku kirkju 
á Victor St., þar sem skólahaldið var I 
fyrra, með ágætum árangri. Meðal þeirra, 
sem sáu um samkomuna, sönginn, leik- 
ina og fleira voru, Mrs. Ingibjörg John- 
son, Mrs. Violet Ingjaldsson og ungfrú 
Katrín Brynjólfsdóttir. — Mrs. Hólmfríður 
Danielson sá um sönginn aðallega. Þar 


86 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


komu einnig fram, séra Eiríkur Brynjólfs- 
son og forseti félagsins. 

Ég vildi nota þetta tækifæri til a?5 
þakka kennurunum fyrir starf þeirra. 
Það er stundum erfitt og ábyrg'SarmikiS. 
En þaS er engu aS síSur þýSingarmikiS. 
Einn kennaranna sagSi einu sinni aS þaS 
væri starf sem borgaSi sig, þó aS ekki 
nema eitt einasta barn sækti skólann. 
Og svo getur vel veriS. þaS er aldrei 
fjöldinn einn sem þýSingu hefir, heldur 
árangurinn af fræSslu einstaklinga, hvort 
sem eru margir eSa fáir. 

Agnes Sigurðsson námsjóður 

Eins og menn vita, er ekkert að út- 
skýra i sambandi viS námsjóS Agnesar 
SigurSson nú, en aS tilkynna aS öll vinn- 
an viS aS safna í sjóSinn og stySja ung- 
frúna í námi hennar hefir boriS mikinn 
og góSan árangur. Hún kom hér fram í 
haust sem leiS í Winnipeg og hlaut hinn 
ágætasta dóm frá öllum blö'Sum bæjar- 
ins, þaS var fyrsti sigurinn, aS maSur 
telji ekki hina miklu sigurför hennar til 
íslands s.l. vor. En þar næst kom hún 
fram í Town Hall í New York, 19. janúar 
og hjá þeim mönnum, sem dæma allra 
manna harSast og óvægast, i New York. 
sem vanir eru jafnvel aS leggja dóm á 
heimsfræga listamenn, hlaut hún ágæta 
vi'Surkenningu, betri en hún átti sjálf 
von á, og sem bendir til þess, aS framtíS 
hennar sem listakonu hefir nú fulla trygg- 
ingu. ÞjóSræknisfélagiS má vera stolt af 
þes3ari ungu konu aS fullkomna sig á 
því listasviSi, sem hún valdi sér. Þa.S 
nýtur einhvers af heiSrinum og frægSinni, 
sem hún hlýtur, er tímar liSa. 

Nú er þessi sjóSur, þessi fjársöfnun á 
enda. En nú væri líka tíminn til þess að 
skygnast um og komast aS því, hvort aS 
ekki séu aSrir ungir iisthneigSir Islend- 
ingar, sem hjáipar þurfa og verSskulda, 
sem vér gætum stutt aS einhverju leyti. 
Vér gætum reynt aS komast aS því hvern- 
ig og á hvaSa hátt hjálp gæti veist þeim 
og meS hverjum kjörum. 

Minjasafn 

MinjasafniS stendur þar sem þaS stóS 
fyrir ári síðan. Til eru nokkrir munir, 
sem sendir hafa veriS þjóSræknisfélag- 
inu til varSveitingar og geymslu, sam- 
kvæmt listanum, sem ég mintist í fyrra í 
21. árgangi Tímaritsins, bls. 103. En auk 
þeirra hefir þjóÖræknisfélagiS eignast 
nokkra dýrmæta gripi, eins og t. d. kerta- 
stjakann, sem hér var til sýnis í fyrra, 


skjöl þau er voru send félaginu frá stjðrn 
íslands, og ÞjóSræknisfélagi íslands 
á Islandi á 25 ára afmæli félagsins, mjög 
merkiieg skjöl undirskrifuS af stjórnar- 
mönnum Isiands, og stjórnarnefnd félags- 
ins, hvort um sig. Einnig eru aSrir munir, 
sem félagiS hefir eignast á ýmsan hátt, 
sem of verSmætir eru til þess að þeir 
liggi hér og þar á meðal nefndarmanna 
eSa upp á hyllu þar sem þeir safna ryki 
en enginn fær að sjá eða skoða. Þetta 
er mál, sem verður fyr eða síSar aS 
greiða fram úr. En, enn sem komiS er 
hafa engin ráS sem fylgjandi eru komiS 
fram í sambandi við minjasafniS. 

lfáskólamálið 

Með aÖstoS og hjálp og hvíldarlausiú 
vinnu ágætra manna er þessu máli nú 
komiS á þaS stig að stofnun kenslustóls 
I íslensku máli og íslenskum fræSum 
hefir fulla tryggingu. MarkmiSiS sem sett 
var, að safna hundrað þúsundum dollara 
fyrir 12 janúar, 1949, var náS fyrir sIS- 
ustu áramót, og nú er eftir aS ná næsta 
markinu, 200.000 dollara, eSa næst því 
sem hægt er, og aS stofna kensiustólinn 
fyrir 17. júní 1952. HáskólaráSiS hefir nú 
tekiS á móti þeim peningum, sem safn- 
ast hafa, um $115.000 dollara, og önnur 
$20.000 I föstum loforðum. Mest af þessu 
hefir safnast I þúsund dollara upphæðum 
og meira frá hverjum. paS var gert aSal- 
lega til þess aS vissa yrði fyrir þvi aS ná 
upphæðinni. En nú verSur leitaS til al- 
mennings, til aS ná þeirri upphæS, sem 
þörf er á, til þess aS hún geti leitt af 
sér nðg til að starfrækja kennslustólinn. 

Þetta er fjórðungsaldar draumur ÞjóS- 
ræknisfélagsins aS rætast, og er þaS góSs 
viti fyrir framtföina. íslendingar hafa haft 
eitthvaö líkt þessu I huga frá næstum þvl 
fyrstu tlð. ÞaS á vel viS, aS vér getum 
haldiÖ upp á 30 ára afmælishátíö ÞjóS- 
ræknisfélagsins með því aS auglýsa sam- 
þykt háskólans um aS hann hafi tekiS 
fyrsta sporiS I að ganga inn á samninga 
um aS stofnsetja þennan fyrnefnda 
kenslustól. AS mínum dómi, eins og ég 
mintist fyrir ári síSan, getur þessi stofn- 
un kennslustóls I Islensku og íslenskum 
fræSum orðið eitt af hinum ágætustu 
minningarmerkjum vor íslendinga hér I 
Vesturheimi, og tákn þess, að þó aS viS 
séum tiltölulega lítið þjóSarbrot af lítilli 
þjðð, þá höfum vér metiS mál vort og 
menningu nóg til þess aS vilja taka það 
oss á herSar að stofna kennaraembætti 
I háskólanum, sem varir á meSan að sú 







ÞINGTÍÐINDI 


menningarstofnun varir og fræSir ekki 
aSeins hérlent fólk, en afkomendur vora 
um þjóS vora og þjóSararf. petta mun 
einnig vera, er ég best veit, I fyrsta skipti 
í öllu Vestur-Canada aS slík tilraun hefir 
veriS gerS af nokkurri félagsstofnun eSa 
af einstaklingum, sem er þó svo títt annars 
staSar I þessari heimsálfu, aS stofnsetja 
fræSslustól viS háskóla. íslendingar munu 
hljóta sérstaka viSurkenningu og frægS 
fyrir framtakssemi sína, og þykir mér 
vænt um aS geta komiS hér fram meS 
þessa yfirlýsingu viS þetta tækifæri. ÞaS 
væri ekki óviSeigandi aS Dr. P. H. T. 
Thorláksson, sem hefir veriS formaSur 
þeirrar nefndar, sem mest hefir unniS 
aS fjársöfnuninni bæri hér fram skýrslu 
á þinginu, eins og hann gerSi 1 fyrra. Ég 
hefi haft tal af honum, og fyrstu tvo 
daga þingsins er hann í önnum á fund- 
um læknafélags Canada, sem er veriS aS 
halda i Winnipeg. En ég hefi samiS viS 
hann, aS hann komi hér fram kl. 11 á 
miSvikudagsmorguninn, að öllu forfalla- 
lausu. Háskólinn er búinn að leggja fram 
yfirlýsingu um væntanlega stofnun stóls- 
ins sem var tekin upp í dagblöðunum s.l. 
föstudag, og um samningana, sem há- 
skólinn hefir gengið inn á. ÞaS er nú 
ekkert eftir annaS en aS leita til almenn- 
ings til aS bæta upp þaS, sem enn þarf til 
aS stólnum verSi borgið. 

útgáfuimál 

Tímarit félagsins var enn einu sinni 
með sömu ágætum og það hefir verið, 
bæSi aS innihaldi og frágangi, sem það 
hefir verið frá upphafi. Ritstjóra ritsins, 
herra Gísla Jónssyni ber að þakka hans 
ágætu frammistööu í sambandi viS út- 
gáfu ritsins, ekki aSeins þetta síSasta ár, 
heldur öll þau ár, sem hann hefir veriS 
í þeirri ábyrgSarfullu stöSu. Tímaritið 
hefir útbreiSslu hér i Islensku bygðunum 
og heima á íslandi, og vinnur mikið og 
gott útbreiðslustarf. Án ritsins mætti Þjóð- 
ræknisfélagið ekki vera. Raddir hafa 
heyrst, sem halda þvi fram að ársgjaldið, 
sem innifelur borgun fyrir ritiS, sé alt 
of lágt. En þaS mál kemur seinna fram 
á þinginu til umræðu og afgreiSslu. 

Um sögu Islendinga I Vesturheimi hefi 
ég enga skýrslu aðra en þá, að sögu- 
nefndin hefir veriS í skriflegu sambandi 
við mentamálaráSið á íslandi, sem vill 
að verkiS haldi áfram. — Nokkrir samn- 
ingar hafa verið gerSir en ritari sögu- 
nefndarinnar, Mr. J. G. Jóhannsson, kem- 


87 


ur fram á þinginu þriðjudaginn kl. 4 meS 
skýrslu um sögunefndarmáliS. 

Minnisvarðainál 

Síðan á þinginu I fyrra, er þess máls 
var minst i skýrslu minni, er búiS að 
reisa minnisvarðann, sem þá var rætt um, 
til minningar um skáldiö og rithöfundinn, 
J. Magnús Bjarnason í Elfros, Sask., og 
stóð kvenfélag bygSarinnar þar vestra 
aSallega fyrir þvi. Skýrsla kemur seinna 
tram á þinginu um það mál, og er gott 
að vita aS minnisvarSinn er nú kominn upp 
og á viSeigandi staS. Þátt tóku í afhjúp- 
unarathöfninni Dr. Rúnólfur Marteinsson 
og Dr. Richard Beck fyrv. forseti félags- 
ins, sem var samkvæmt beiðni forseta, 
fulltrúi þjóSræknisfélagsins og las upp 
bréflega, kveSju frá forseta, — jafnframt 
þvi að hann flutti eina af aSal minningar- 
ræðunum. 

Einnig fór vestur Mrs. Rósa Vernon 
frændkona skáldsins og hélt tvær sam- 
komur minnisvarðasjóðnum til styrktar. 
pjóSræknisfélagið lagSi einnig eitthvaS af 
mörkum í sjóðinn, eins og fjárhagsskýrsla 
félagsins sýnir. 

Otbreiðslnmál 

Að útbreiðslu málum hafa margir unn- 
ið á síðasta ári og með þeim fremstu var 
séra Eiríkur Brynjólfsson frá Útskálum 
hinn kærkomni gestur, sem hér var 
staddur í fjarveru séra Valdimars J. Ey- 
lands á íslandi. Séra Eirikur ferðaðist 
um flestar íslenskar bygSir og flutti ræð- 
ur á flestum stöSum. Ég var honurn sam- 
ferSa á einni ferS til Selltirk á samkomu 
deildarinnar þar — „Brúin“. Einnig í 
þeirri ferð var Mrs. HólmfríSur Danielson, 
sem flutti einnig ræðu, Mrs. Rósa Her- 
mannson Vernon, söngkonan góSkunna og 
Mrs. Isfeld, sem spilaSi undir. -— Við 
höfðum meðferöis nokkrar hreyfimyndir, 
og var þaS kvöld hið skemtilegasta. 
Ferða og funda séra Eiríks er niinst í 
skýrslum sumra deilda, sem seinna verSa 
lesnar. Mrs. Danielson gerði sér nokkr- 
ar ferSir norður til Gimli og Riverton 
s. 1. vor í þjóðrækniserindum og einnig 
s. 1. sumar ferSaSist hún vestur á strönd 
til Vancouver og Blaine og heimsótti Is- 
lendinga og deildir þar. Eins og I mörg 
undanfarin ár hefir Dr. Richard Beck 
flutt erindi og gert ferSir í þágu Þjóð- 
ræknisfélagsins. 1 ferð hans vestur til 
Vatnabygða til aS taka þátt í afhjúpun- 
arathöfn minnisvarSa J. Magnúsar Bjarna 
son, flutti hann kveSjur félagsins á sam- 



TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


88 


komu í Wynyard, og íslendingadegi í 
Churchbridge, þar sem hann var aíSal- 
ræðumatSur; deiidir félagsins á umrædd- 
um stöðum stóðu aS þeim samkomum. 
Hann hefir einnig á árinu flutt ræSur 
um íslensk efni á íslensku vlSa annars 
staSar meSal íslendinga, svo sem í Fargo, 
aS Mountain, í Riverton og AVinnipeg, og 
eins og aS undanförnu ræSur og erindi 
um þau efni á ensku á ýmsum stöSum, 
bæSi í N. Dakota og Minnesota. Má í 
því sambandi geta þess, aS hann flutti 
nýlega 400. ræSu sína eSa erindi um Is- 
lensk efni síSan hann hóf þá iandkynn- 
ingarstarfsemi fyrir aldarfjórSungi síSan, 
en milli 40 og 50 af þeim voru fluttar I 
IslandsferS hans lýSveldishátíSarsumariS. 
Þá hefir dr. Beck á árinu ritaS bæSi 
greinar og ritdóma varSandi Island og 
ísienskar bókmentir í amerísk og cana- 
dísk blöS og tímarit; í ársritiS Norræn 
jól, málgagn Norræna félagsins á íslandi, 
ritaöi hann einnig ítarlega grein um 
„ÞjóSræknisstarfsemi Islendinga í Vestur- 
heimi“, og er í rauninni yfirlit yfir sögu 
og starf ÞjóSræknisfélagsins frá byrjun 
í tilefni af 30 ára afmæli þess. 

Sem forseti félagsins hefir aSalstarf- 
semi min veriÖ hér i Wpg. nema aS þaö 
mætti nefnast útbreiSslumái þær ferSir, 
sem ég hefi gert út um íslensku bygSirnar 
í prests- og kirkjuerindum. Samt hefi ég 
ferSast til Riverton, Lundar, Gimli og 
Selkirk í þágu félagsins. Og í sumar flutti 
ég kveSju frá J>jóSræknisféiaginu á ís- 
lendingadeginum á Gimli annan ágúst. 
Skýrslur frá deildum sýna flestar aS 
þær eru vel lifandi þrátt fyrir örSug- 
leika af ýmsu tagi, en áhuginn er vel 
vakandi fyrir málum vorum. 

Samsæti 

Þessi liSur mætti koma undir liSnum 
næstum á undan, útbreiSslumál, en nokk- 
ur samsæti hafa veriS haldin á árinu, 
sem ber aS minnast, bæSi þeirra, sem 
ÞjóSræknisfélagiS hefir staSiS fyrir og 
önnur, sem þaS hefir tekiS þátt í. SíSast- 
liSinn júlímánuS hélt nefndin, undir nafni 
ÞjóSræknisfélagsins, séra Eiríki Bryn- 
jólfssyni mót á Royal Alexandra Hotel. 
áSur en -hann lagSi af staS heim aftur. 
ÞaS er ekki oft aÖ kvenrithöfundar frá 
íslandi koma í heimsókn hingaS, en hér 
var á ferS s.I. sumar, frú Elínborg Lárus- 
dóttir. Hún ferSaSist um nokkrar íslensk- 
ar bygSir, flutti erindi á samkomum og 
á báSum kirkjuþingum. ÁSur en hún 
fór héSan var nefndarmönnum og fáein- 


um öSrum boSiS saman i miSdegisverS 
meS henni I Hudson’s Bay félags veit- 
ingasal. — SíSastliSiS sumar var Dr. Sig- 
urSi J. Jóhannessyni haldiS samsæti af 
Lundarbúum, I tilefni af afmæli hans, og 
var ég þar staddur sem forseti félagsins 
og las þar upp stutt ávarp. Fjórtánda 
nóvember, i haust, héldu Riverton-búar 
og aSrir í nærliggjandi bygSurn og víSar, 
skáldinu Guttormi Guttormssyni samsæti á 
sjötugs afmæli hans. Og þangaS fór ég 
meS kveSju frá ÞjóSræknisfélagínu. Var 
sú athöfn hin viShafnarmesta enda var 
mannfjöldi mikiil þar kominn saman. 

SíSasta samsætiS, sem þjóSræknisfélag- 
iS hefir tekiS þátt í, er samsætiS, sem 
Dr. Vilhjálmi Stefánssyni, landkönnuS- 
inum heimsfræga og konu hans var haid- 
iS fyrir viku síSan, er þau voru hér á 
ferS. Kenslustóisnefndin stóS fyrir sam- 
sætinu og stofnendur stólsins. Húspláss 
var takmarkaS svo aS ekki komust eins 
margir aS eins og vildu og þótti nefndinni 
mikiS fyrir því, en réSi samt eltki fyrir 
þeim hlutum og varS aS taka þeim eins 
og þeir voru. 

öSrum samsætum eSa fagnaSarmótum 
tók félagiS ekki beinan eSa óbeinan þátt 
f á árinu. 

Samvinnumál við ísiand 

Fyrverandi forseti, séra Valdimar J. 
Eylands, meS dvöl sinni á Islandi, all- 
lengi sem forseti félagsins, var fulitrúi 
félagsins á Islandi í heilt ár, og hefir gert 
mikiS á þeim tíma til aS vera eins og 
milligöngumaSur okkar viS ísland. Og hér 
meSal vor, var séra Eiríkur Brynjólfsson, 
fulltrúi íslands, hinn ágætasti „Good Will 
Ambassador” eins og komist er aS orSi. 
Nú er hann á Islandi, og ekki væri óviS- 
eigandi aS senda honum vinarkveSju af 
þessu þingi. Enn sendist TímaritiS til Is- 
lands. Bréfaskipti hafa einnig veriS. Og 
nú á þessu þingi mætir sendiherra Is- 
lands til Bandaríkjanna og Canada, herra 
Thor Thors, fyrir hönd íslands stjórnar. 
ÞaS er oss mikill heiSur og sönn ánægja 
aS hann skjddi taka tíma frá sínum miklu 
og erfiöu störfum til aS sitja þing vort. 
í tilefni af komu hans, væri viðeigandi 
aS senda skeyti til stjórnarinnar á Isiandi, 
og einnig ef til vill ÞjóSræknisfélags Is- 
lands. Ég vona aS tillaga í þá áttina komi 
upp seinna á þinginu. 

ðnnur mál 

Samkvæmt lögum félagsins, er sagt aS 
lagabreyting megi gera meS því aS sá. 



ÞINGTÍÐINDI 


89 


sem eftir breytingum óskar, gjöri stjórinni 
aövart, aö minsta kosti þremur mánuð- 
um fyrir ársþing. ÞaÖ hefir veriö gert í 
sambandi vitS árstillagiÖ, og vill tillögu- 
ma'Sur, hr. Árni Eggertsson, hækka til- 
lagiÖ, samkvæmt þeirri skýrslu, sem ráö 
er gert fyrir aö hann beri fram seinna 
á þinginu. 

Einnig í sambandi viö lög félagsins, 
var milliþinganefnd sett á þinginu í fyrra 
til að fara í gegnum alla fundargjörninga 
félagsins og taka saman allar lagabreyt- 
ingar, sem geröar hafa verið til þess aö 
megi gefa út lög félagsins eins og þau 
nú standa í prentuðu formi. Þaö er nú 
orðin 19 ár síðan aö lög félagsins voru 
gefin út í prentuðu formi og nokkrar 
breytingar hafa oröiö á þeim á þeim 
tíma. 1 nefndinni voru Próf. Tryggvi Ole- 
so-n, varaforseti, frú Ingibjörg Johnson 
og Ragnar Stefánsson. 

Ekki verður hægt aö segja að Þjóö- 
ræknisfélagið hafi iítið eða ómerkilegt 
starf meö höndum. Hér er margt að taka 
til íhugunar og margt og mikið verk aö 
vinna. Látum oss því nú, er vér tökum 
til starfa, ásetja oss að vinna að úr- 
iausn allra mála vorra, meö elju og alúð, 
meö þaÖ eitt fyrir augum, hvað oss er 
til sóma sem félagi og þjóðarbroti voru 
hér yfirleitt til sæmdar. 

Svo segi ég þetta þrítugasta ársþing 
pjóöræknisfélags íslendinga í Vestur- 
heimi sett, og bið þingheim að taka til 
starfa. Philip M. Pétursson 

Dr. Beck lagði til og Jón Bildfell studdi, 
að forseta ávarpið sé meðtekið með þökk. 
Samþykt. 

Uppástunga frá Dr. Beck, sem Mrs. 
Backmann studdi, að forseti skipi þrjá 
rnenn í dagskrárnefnd, samþykt. í nefnd- 
ina skipaði forseti, Dr. Beck, Mr. B. E. 
Johnson og Mrs. Ingibjörgu Jónsson. 

G. L. Jóhannson stakk upp á, og Mrs. 
Backmann studdi, að forseti skipi þrjá 
menn i kjörbréfanefnd, samþykt. For- 
seti skipaði, Jón Ásgeirsson, Guðmann 
Levy og Gísla Jónsson i þá nefnd. 

Eftir stutt fundarhlé lagöi Gísii Jóns- 
son fram skýrslu kjörbréfanefndar, og 
lagði til að sá partur hennar, sem þegar 
va-ri afgreiddur, væri samþykktur, en að 
margir væru enn ókomnir til þings, sem 
vitaniegt væri um, að kæmu síðar og yrði 
athugun á þeirra kjörbréfum að bíða 
komu þeirra. G. A. Jónasso-n studdi; sam- 
þykkt. 


Skýrsla kjörbréfanefndar 


,,Brúin“, Selkirk, Man. 

Einar Magnússon . 14 atkv. 

Trausti ísfeld . 16 — 

Mrs. A. Goodbrandsson .... 17 — 

,,Báran“ Mountain, N. D. 

Dr Richard Beck . 20 atkv. 

John M. Olason . 20 — 

Ólafur Thoi-steinsson . 20 — 

G. J. Jónasson . 20 — 

,,Gimli“ Sigurður Baldvinsson 19 — 

„Esjan“ Arborg, Man. 

Swain Swainsson . 18 atkv. 


pessir fulltrúar frá deildum hafa nú 
þegar afhent kjörbréf sín til kjörbréfa- 
nefndar — margir fleiri eru væntanlegir. 

Allir fullgildir meðlimir deildarinnar 
Frón í Winnipeg, og aðrir einstakir félags- 
menn hafa einnig fullan atkvæðisrétt. 

Undirritaðir erindrekar hafa verið kosn- 
ir af deildinni ,,Esjan“ frá Arborg. 

Mr. Gunnar Sæmundsson .... 12 atkv. 


Mi'. Magnús Gíslason . 12 — 

Mrs. Svana Svenson . 12 — 

Mrs. Aldís Peterson . 12 — 

Mrs. Böðvar Jakobson . 12 — 

Frá deildinni á Gimli 

Mr. Sigurður Sigurðson . 19 atkv. 

Frá deildinni á Lundar 

Mrs. L. Sveinsson . 20 atkv. 


Reikningar og- skýrslur 
Féhirðir lagði frarn skýrslu sina um 
tekjur og gjöld félagsins á árinu. 

Skýrsla fjármálaritara var þvinæst les- 
in, og ennfremur um 652 Home Street, 
eign félagsins: 

Reikningur féhii'ðis 

Yfir tekjur og útgjöld Þjóðræknisfélags 
Islendinga i Vesturheimi frá 18. febrúar, 
1948, til 16. febrúar, 1949. 

TEKJUR: 

Á Royal Bank of Canada 

18. febrúar, 1948 $1,477.12 $1,477.12 
Frá fjármálaritara $ 409.82 


Fyrir auglýsingar 
XXIX. árg. 

Timaritsins . 2,127.07 

Fyrir kenslubækur 17.45 
Ágóði af laugardags- 

skólasamkomu . 64.96 

652 Home Street .... 1,375.00 
Arfleifð úr dánarbúi 
Elíasar Jóhannson, 

Gimli . 12.50 



















90 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


ÞjóSræknisfélag 

Islendinga, Reykjavík, 

greiSsla . 300.00 

Sala á Canadian National 
Railway Bonds 
(meStöldum 

vöxtum) . 1,960.50 

Bankavextir . 9'58 6,27 6.88 


Samtals $7,754.00 


Iimst«‘ður á íslandi: 


Sparisjð’Ssbók í Landsbanlca Islands. 
Inneign um 

nýár 1948 kl'. 333.84 
18. febrúar. 

Langt inn 
fyrir Tfma- 

rit 28 . 7,438.15 


10. febrúar. 

Greitt fyrir 
pjððræknis- 

félagiö . 

Vextir 1948 .... 194.07 

1. febrúar 1949. 

Lagt inn 

fyrir Tímarit 
29 (sam- 
kvæmt 

reikningi) 5,835.35 

Inneign 1. 
febrúar 1949. 

kr. 13,801.41 


lcr. 2,188.00 


11,613.41 
kr. 13.801.41 


ÚTGJÖLD: 

Ársþing. 

kostnaður 

(netto) . $ 38.31 

Kostna'Öur 
viö Tfma- 
ritiö: XXIX 
árg. Ritstj. 


og ritlaun 

$ 261.25 


Prentun og 
myndamót 

1,109.74 


UmbotSs- 
þóknun . 

. 631.76 

1,902.75 

Til kenslu- 
mála . 


150.00 

Til laugar- 
dags- 

skólans . 


135.00 

Ferða- 

kostnaÖur 


27.00 

Prentun og 
skrifföng ... 


26.70 


Burðargjald 
á sendingu 
frá íslandi 

15.00 


Banka-, 
síma- og 

annar 

kostnaður 

22.64 


Þóknun fjár- 
málaritara 

41.10 


Gjöf I Agnes 
sjóðinn . 

259.45 


Afmælisgjöf 
til Guttorms 

J. Guttorms- 

son . 

50.00 


Tillag í 
minnisvarða- 
sjóð J. M. 

Bjarnason 

50.00 


Gjöf (inn- 
bundið Tfma- 
rit) til séra E. 
Brynjólfs- 

son . 

62.00 


Tillag f 



kenslustóls- 
sjóðinn við 

Manitoba 
háskóla . 

2,000.00 

$4,780.45 

16. febrúar 

1949, á Royal 

Bank of Canada, 
inneign . 


$2,573.55 

Hjá hr. Árna 

G. Eggertson, 

K.C. 


400.00 

Samtals 


$7,754.00 


Yl'irlit yfir nánissjóð Miss Agnes 
Sigurðson 

Tillög samkvæmt skýrslu 

fyrir 1947 . $3,048.48 

Tillög á árinu 1948 .... $3,294.02 

Afhent Miss Agnesi 

Sigurdson, alls .$6,330.72 

Á Royal Bank 

og Canada .$ 11.78 

Samtals $6,342.50 $6,342.50 

Grettir Leo Johannson, féhirðir 

Skýrsla fjármálaritara yfir árið 1948 

INNTEKTIR 
Frá meðlimum 

aðalfélagsins .$105.00 

Frá deildum . 285.00 

Frá sambandsdeildum 21.00 
Ævifélagagjald . 15.00 
























ÞINGTÍÐINDI 


91 


ÚTGJÖLD 

Póstgjöld undir bréf 


og Tlmarit . $ 16.18 

Afhent féhirði . $409.82 


Samtals $426.00 $426.00 

Guðimtiin Levy, fjármálaritari 

PramanritaSan reikning höfum yiS end- 
urskoSað og höfum ekkert vlð hann aS 
athuga. 

Winnipeg, Canada, 16. febrúar, 1949 
Steindór Jakobsson 
J. Th. Beck 

652 Home Street 1948 

Dr. Cr. 

Rents collected . $2983.30 

City of Winnipeg, taxes $ 436.62 

Insurance . 9.45 

Decorations, repairs, 

supplies . 317.25 

Fuel . 359.74 

Light and Power . 174.82 

Water and Sewer rates 135.25 
Expenses on a/c boolts 

sent to Iceland . 30.16 

Management . 120.00 

Sundry . 12.88 

Icelandic National 

League . 137 5.00 

$2971.17 

Credit Balance, 

December 31/48 . 12.13 

$2983.30 $2983.30 

FramanritaSan reikning höfum við end- 
urskoðatS og höfum ejckert við hann aS 
athuga. 

Winnipeg, Canada, 16. febrúar, 1949. 

J. Th. Beck 
Steindór Jakobsson 

Guðmann Levy lagtSi til og Mrs. Back- 
mann studdi at5 þingið veiti skýrslunum 
viðtöku og vísi þeim til fjármálanefndar 
þingsins, samþykkt. 

(í fjarveru skjalavarðar las G. L. Jó- 
hannsson skýrslu hans). 

Skýrsla rltara 

1 fjarveru ritara las vararitari skýrslu 

hans. 

Goldstream Lodge, B.C. 
Febrúar, 1949 

Til ÞjóSræknis-þingsins, hins þrítugasta, 
árnaðaróskir um góða giftu á komandi 
árum. Mörgu góöu hefir verið tii leiðar 


komið á þessum þrjátlu árum. Fleiri stór- 
virki má framkvæma með góöri samvinnu 
I l'ramtíöinni. 

Átta fundir hafa veriö haldnir á árinu 
! stjðrnarnefndinni. Yfirleitt hafa þessir 
fundir ekki veriö eins vel sóttir þetta síðast 
liðna ár eins og á undanförnum árum. 

pessa árs mun lengi minst fyrir fjár- 
söfnun til háslcólastóls I Islenskum fræð- 
um, við Manitobaháskólann. Þar var 
grettistaki lyft. Eiga að vísu margir þalck- 
ir skilið fyrir vel unnið starf I þágu þessa 
málefnis, en fyrst og fremst ber að þakka 
hina höfðinglegu gjöf Ásmundar Jóhanns- 
sonar og hinna annarra, sem féð lögðu 
fram, en þar næst þeim dr. Thorlákson 
og Árna Eggertsyni fyrir dugnað sinn við 
fjársöfnunina. Án dr. Thorlakssonar hefði 
áreiðanlega þessu takmarld ekki verið 
náð. 

Tvent vildi ég benda mínum heiðruðu 
samverkamönnum á, sem ég tel mesta 
nauðsyn I framtíðinni: Að meiri gaumur 
sé gefinn að þvl, að framkvæma þær sam- 
þylcktir, sem þingið gerir, I öðru lagi, virð- 
ist mér það llfsnauðsyn félagsins, að 
starfsmaður sé ráðinn til að annast um út- 
breiðslu- og fræðslumál meðal deildanna. 

Svo þalcka ég fyrir samvinnuna og end- 
urtek óslc mína um góöar heillir fyrir 
vorn félagsskap. 

Vinsamlegast, 

H. E. Johnson 

P. S. Því miður hamla ýmsar ástæður 
því að ég get ekki sótt þetta þing. H.E.J, 

Mrs. P. S. Pálsson lagöi til og Einar 
Magnússon studdi, aö skýrslu ritara sé 
veitt viðtaka, Samþyklct. 

Dr. Beck lagöi fram skýrslu dagskrár- 
nefndar. J. J. Bíldfell lagði til og Jón 
Ólafsson studdi að skýrsla þingnefndar- 
innar I dagskrármálinu sé viðtekin. sam- 
þykkt. 

Skýrsia dugskrái nel'iidar 

Dagslcrárnefnd leggur til aö dagskrá. 
þingsins verði á þessa leið: 

1. Þingsetning. 

2. Ávarp forseta. 

3. Kosning kjörbréfanefndar. 

4. Skýrslur embættismanna. 

5. Skýrslur deiida. 

6. Kveðjuávarp Thor Thors sendi- 
herra. 

7. Skýrslur milliþinganefnda. 

8. útbreiöslumál. 















92 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


9. Fjárrnál. 

10. FrætSslumál. 

11. Samvinnumál. 

12. Byggingamál. 

13. Útgáfumál. 

14. Minjasafnsmál. 

15. Skýrsla formanns háskólastóls- 
nefnöar. 

16. Kosning embættismanna. 

17. Ný mál. 

18. Ólokin störf og þingslit. 

Á J>jóSræknisþingi í Winnipeg 21, feb. 1949 
Richard Beck 
Ingibjörg Jónsson 
Kristln Johnson. 

Fundi frestaS kl. 1.30 e. h. 

Annar fundur settur kl. 1.30 e. h. Fund- 
argjör'Ó fyrsta þingfundarins lesin og sam- 
þykkt. Skýrsla deildarinnar Island fyrir 
áriö 1948 þá lesin. 

Ársskýrsla deildarinnar ,,fsland“ 
Morden, Man. 

Deildin „ísland hafði fjóra (4) almenna 
fundi á áriu 1948. Þessir fundir voru vel 
sóttir. Meólimatala hélst óbreytt að mestu, 
nefnilega 24 fullgildir meölimir Þjóð- 
ræknisfélagsins, og einnig tilheyra svo að 
segja allir íslendingar í bygðinni heima- 
deildinni. 

Við áttum því láni að fagna að Mrs. 
Hólmfrlður Danlelson heimsótti okkur 
þann 11 júnl síðastliðinn. Ræða Mrs. Dani- 
elsonar var áhrifamikil og ágæt þjóðrækn- 
ishvöt, og erum við henni hjartanlega 
þakklát fyrir hennar mikla starf og áhuga 
fyrir okkar þjóðræknismálum. 

Við fengum góða gesti frá Mountain 
N. D., er þeir séra Egiil Fáfnis, Mr. Guð- 
mundur Jónasson og Mr. Hjörtur Hjaltalín 
heimsóttu okkur og skemmtu á fundi 
þann 19. nðvember slðastliðinn, með ræðu- 
höldum. Auk þess flutti Mr. Jónasson 
fnimsamin kvæði og séra Egill söng 
marga einsöngva af snild og okkur til 
ósegjanlegrar gleði. — Við erum þeim 
mjög þakklát. fyrir komuna og vinsemd- 
ina. Þetta er ekki I fyrsta skipti, heldur 
það þriðja, sem meðlimir deildarinnar 
.,Báran“ hafa heimsótt okkur, skemmt og 
uppörfað á liðnum árum, og er það að- 
dáanlegt og vinsamlegt. 

Frú Guðrún og séra Eiríkur Brynjólfs- 
son heimsóttu okkur 14. júní og messaði 
séra Eiríkur þann dag, (mánudag), Eftir 
messu var öllum viðstöddum veitt kaffi. 
Þar næst bauð séra Eiríkur okkur að 
syngja íslensk ættjarðarljóð og leiddi 


sönginn. Flutti svo ágæta fjöruga ræðu 
viðvíkjandi íslandi, kryddaða skemmtileg- 
um frásögnum og mælsku, hvatti oklcur 
tll að viðhalda okkar góðu og göfugu ís- 
lenzku tungu. petta er okkur eftirminni- 
legur dagur. 

Vegna snjóþyngsla og afar mikilla kulda 
hefir ekki orðið af fundarhöldum I vetur; 
embættismenn deildarinnar þeir sömu og 
siðastliðið ár. 

Með bestu óskum til þjóðræknisþingsins 
Virðingarfylst 
Thorsteinn J. Gíslason 

Tiliaga Einars Magnússonar, studd af 
Dr. Richard Beck, að skýrslan sé viðtekin, 
samþykkt. 

Sigurður Baidvinsson las skýrslu Gimli 
deiidarinnar. 

Skýrsla Þjóðræknisdeildarinnar 
„Gimll" 1948 

Gimli deildin hefir starfað svipað og að 
undanförnu. Fjórir starfs- og skemtifundir 
haldnir á árinu með góðri aðsókn. 

Islenskuskólinn á hverjum miðviku- 
degi. Skólastjóri er Mrs. N. O. Kárdal, 
starfandi með henni eru sem hér segir: 
Mrs. Th. Kárdal, 

Mrs. I. N. Bjarnason, 

Mrs. H. G. Sigurðsson, 

Mrs. R. Jones, 

Mrs. W. Einarson. 

Inntektir hafa verið litlar á árinu, en 
það má ekki taka það svo, að það sé 
dauft I félagsskapnum; það er þvert á 
móti, það er verið að undirbúa fyrir stóra 
samkomu, sem halda á I vor. í sjóði voru 
$89.19 á ársfundinum. 

Embættismenn fyrir næsta ár eru þessir: 

Mr. Guðm. Félsted — Forseti, 

Mr. I. N. Bjarnason — Ritari, 

Mr. E. Ólafsson -— Féhirðir. 

Æskilegt væri að meiri samvinna væri 
um hönd höfð milli aðaldeildarinnar I 
Winnipeg og deilda út um landið, t. d. 
væri gaman að sjá eitthvað nýtt frá ís- 
landi myndir, (films) sérstaklega. 

Með kærri kveðju og hugheilustu ham- 
ingjuóskum til þingsins. 

Vinsamlegast 
Ingólfur N. Bjarnason . 

Tveir merkir félagar deildarinnar ,Gimli‘ 
hafa látist á árinu ]?eir Guðni Þorsteins- 
son og Þórður Þórðarson. 

Tillaga J. J. Bíldfell, studd af Einari 



ÞINGTÍÐINDI 


93 


Magnússyni, að skýrslunni sé veitt mót- 
taka, samþykkt. 

Skýrsla deildarinnar ,,Báran“ lesin at 
Dr. Beck. 

Skýrsla Bárunnar að Mountain, N. Dakota 
fyrir árið 1948 

Ársfundur Bárunnar var haldinn að 
Mountain, 8. febrúar 1948; var hann vel 
sóttur og öll mál rædd vel og ýtarlega, var 
hagur Bárunnar I góSu lagi, var þetta á- 
gætur fundur og uppbyggilegur, gott 
,,Program“ og lcaffiveitingar eftir fund. 

Þá var fundur haldinn í Bárunni í skóla 
húsinu aS Mountain 22. maí, var þessi 
fundur aSallega til aS ræSa um 17. júní 
samkomuna, var máliS rætt vel og lengi 
og eftir þær umræSur var ákveSlS aS 
halda upp á 17. júní, og framkvæmda- 
nefndinni faliS á hendur aS sjá um 17. 
júní-samkomuna. 

17. júní rann upp skær og fagur, var 
aSsókn aS samkomunni ágæt og ,,Pro- 
gramiS" var framúrskarandi gott, aS öllu 
Ieyti. RæSumenn voru séra Eirikur Bryn- 
jólfsson, dr. Richard Beck og Snorri Thor- 
finnson. KvæSi flutti G. J. Jónasson, en 
séra Erick Sigmar skpmmti meS söng. 
Og söngur undir stjórn R. H. Ragnars, 
séra Egill H. Fáfnis, forseti Bárunnar, 
var forseti dagsins. 

öll inntekt fyrir þessa samkomu var 
gefin til elliheimilisins aS Mountain, inn- 
tektin var $423.63. 

Fundur var haldinn í Bárunni I kirkju- 
kjallaranum að Mountain 21. júlí, var 
þessi fundur aSallega kallaSur saman til 
aS vita hvaS mikiS félagsmenn vildu 
leggja í samsætissjóS til Mr. og Mrs. R. 
H. Ragnar, sem voru kvödd aS GarSar, 
áSur en þau lögSu af staS til íslands. 
Voru fundarmenn meS því, aS sjálfsagt 
væri aS Báran legSi i þann sjóS, var því 
ákveSiS aS Báran gæfi $100.00 I sjóS 
þennan. 

pann 23. júlí var samsæti haldiS aS 
GarSar, í samkomuhúsinu þar, fyrir Mr. 
og Mrs. Ragnar H. Ragnar, til aS kveSja 
þau áSur en þau legSu af staS til Islands. 
Var samkomuhúsiS fullskipaS af fólki, 
var gott ,,Program“ meS ræSuhöldunr og 
söng, var þetta ágætt samsæti í alla staSi 
og öllum til ánægju og skemtunnar. Var 
séra Egill forseti samsætisins; voru þeim 
hjónum gefnar margar gjafir, þar á meS- 
al var þeim gefin nafnabók, þar sem allir 
viSstaddir skrifuSu nöfn sln I og fóru þau 


meS mörg nöfn heim til íslands I þeirri 
bók. 

Þann 23. nðvember fóru þrir Bárumenn 
til Brown, Man., þeir séra Egill Fáfnis, 
H. T. Hjaltalín og G. J. Jónasson og höfSu 
samkomu I samkomuhúsinu þar viS góSa 
aðsókn og ágætar viStökur; var þessi sam- 
koma bæSi arSberandi og skemmtileg, var 
allur ágóðinn af þessari samkomu gefinn 
til elliheimilisins aS Mountain. 

Á árinu hafa dáiS fjórir Báru meSlimir 
þeir: Júllus A. Björnson, Ben. Helgason, 
Einar G. Eiríksson og S. A. Stevenson. 

Nýir meSlimir, sem gengiS hafa I Bár- 
una á árinu, eru: Skafti T. Indriðason, 
Tryggvi Johnson, Arnor Simundson og 
Wm. Austfjörd. 

Alt starfiS I Bárunni á árinu hefir geng- 
iS vel, þó er sérstaklega eitt, sem okkur 
finst aS hafi veriS ábótavant hjá okkur 
og þaS er aS ekki hefir veriS nein íslensku 
kensla I bygSinni þetta ár og er það illa 
fariS, vonumst til aS geta bætt úr því á 
komandi sumri. 

G. J. Jónasson, forseti 

H. B. Grímson, skrifari 

Dr. Beck lagði einnig til, aS skýrslunni 
sé veitt móttaka af þinginu, Trausti ísfeld 
studdi, samþykkt. 

Skýrsla deildarinnar ,,Aldan“ var lesin 
af ritara. 

Arsskýrsla öldunnar yfir árið 1948 

ÁriS 1948 hefir þjóSræknisdeildin „Ald- 
an“ I Blaine, Wash., haldiS fjóra aSal- 
fundi og tvo stjórnarnefndarfundi. 

Almenna skemmtisamkomu hélt deild- 
in 17. júnl, tókst hún vel að almanna rómi 
og aSsókn var alIgóS. 

ElliheimilismáliS, sem hafiS var til 
framkvæmda fyrir atbeina deildarinnar og 
er hennar áhugamál, er nú komiS á þann 
rekspöl I höndum hinnar löggiltu félags- 
stofnunar, aS nú er fullgerö bygging með 
öllum þægindum og fyrirkomulagi af nýj- 
ustu gerS fyrir 30 vistmenn auk vinnu- 
krafts, og er þaS stórt ánægjuefni. 

Deildin harmar fráfall fjögurra góSra 
meölima, sem látist hafa á árinu, eru 
þaS: Jakobína Björnsson 1 Blaine, Þor- 
steinn Goodman I Mariette, Áskell Brand- 
son I grend viS Blaine, og Haildór Björns- 
son, sem lést I Hallson, N. D. Þangað flutti 
hann á heimili dóttur sinnar, þegar Jakob- 
ína kona hans dó. 

Sérstakt hrygSarefni er þaS, aS forset- 
inn, séra Albert Kristjánsson hefir átt 
viö vanheilsu aS búa alt hiS nýliSna ár 



94 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


og er sem stendur á sjúkrahúsi; er þati 
einlæg ósk og von, að hann komist sem 
fyrst til heilsu. 

Meðlimatala er nú 49 og er það 7 færra 
en í byrjun 1948. 

A. E. Kristjánsson, forseti 
Dagbjört Vopnfjörd, ritari 

Þjóðræknisdeildin „Aldan“ I Blaine, 
Washington sendir hinu þrítugasta árs- 
þingi Þjóðræknisfélags Islendinga í Vest- 
urheimi sinar alúðarfylstu heillaóskir. 

Dagsett 15. febrúar 1948 

A. E. Kristjánsson, forseti 
Dagbjört Vopnfjörd, ritari 

Tillaga Jóns Ólafssonar, studd af Mrs. 
Backmann. að þingið veiti skýi-slunni við- 
töku, samþykkt. 

Skýrsla deildarinnar ,,Frón“ var lesin 
af ritara. 

SkjTsla deildarinnar „Frón“ 
fyrir árið 1948 

Deiidin stóð fyrir tveimur samkomum og 
tveimur skemtifundum. Frónsmótið var 
haldi'ð í Fyrstu lút. kirkju, 24. febrúar s.l. 
Ræðumaður var Mr. Árni Helgason frá 
Chicago, en aðrir sem skemtu voru Dr. 
Sig. Júl. Jóhannesson, Ragnar Stefánsson, 
Mrs. Rósa Hermannson Vernon og Miss 
Thora Ásgeirsson. Mótið sóttu urn 400 
manns. Hin samkoman var haldin í G. T. 
húsinu 17. maí s.l. par flutti Guttormur 
skáld Guttormsson ræðu um viðhald ís- 
lenskrar tungu í Vesturheimi, en aðrir 
sem skemtu á samkomunni voru Lúðvík 
Kristjánsson, Mrs. Rósa Hermannson 
Vernon og Mrs. J. Vermette. Um hundrað 
manns sóttu þessa samkomu. 

Þann 5. apríl s.i. var skemtifundur hald- 
inn i G. T. húsinu, þar fór fram kapp- 
ræða, sem þessir tóku þátt I: Sigurður 
Vopnfjörð og Gunnar Sæmundsson frá 
Árborg og Próf. Tryggvi J. Oleson og 
Heimir Thorgrimson. Kappræðuefnið var: 
,.Eru V.-íslendingar að úrkynjast", og 
þótti tímabært. Seinni skemtifundurinn 
fylgdi ársfundinum, sem haldinr, var í 
G. T. húsinu 6. des. s.l., þar flutti séra 
Valdimar J. Eylands ræðu um dvöl sína 
á íslandi síðastliðið ár, en þau systkinin 
Evelyn og Albert Thorvaldson skemtu 
með söng og pianóspili. Um 60 manns 
sóttu hvorn þennan fund. Aðsókn að 
skemtunum deildarinnar á árinu hefir því 
verið rúmlega 600 manns. 

Meðlimatalan er um 180 og hefir sú 


tala litið breyst síðustu tvö eða þrjú ár. 

Á ársfundinum 6. des., s.i. lagði féhirð- 
ir fram skýrslu þá sem hér fylgir: 


Inntektir: 

1 sjóði .$101.47 

Meðlimagjöld . 158.00 

Inntekt á Frónsmðti . 478.25 

Ejamskot á fundum . 28.21 

Samkoma 17 mai . 50.60 

Alls .$816.43 

Otgjöld: 

Kostnaður við Frónsmótið .$336.85 

Kostnaður við fundarhöld . 20.00 

Kostnaður við samkomu 17. maí 96.69 
Meðlimagjöld til Þjóðræknis- 

félagsins . 86.50 

Nýjar bækur til lestrarfélagsins 153.90 
Innheimtulaun, eldsábyrgð, 

frímerki o. sf. 25.69 

Alls .$719.63 


1 sjóði . 96.80 


$816.43 

Frón hefir starfrækt bókasafn Þjóð- 
ræknisfélagsins á svipaðan hátt og undan- 
farið og hefir Davið Björnsson verið bóka- 
vörður. 1 haust barst okkur bókagjöf til 
safnsins og kom hún frá Mrs. Aurora 
Wodd, 403 Wardlaw Ave., Wínnipeg. Bæk- 
urnar voru gefnar I minningu um Mrs. 
Herdísi Bray, móður gefandans. 

Winnipeg, 21. feb. 1949 

Heimir Thorgrimson, ritari 

Tillaga Miss Elínar Hali, studd af Mrs. 
P. S. Pálsson, að þingið veitti skýrslunni 
móttöku. 

Skýrsla deildarinnar „Lundar" lesin af 
Mrs. Sveinsson. 

Arssk jTsla þ j óðrækni sdei Id arinnar 
„L/undar“ 

Þessi skýrsla verður stutt, þvl miður 
hefir deildin ekki starfað mikið á þessu 
ári. Til þess hafa legið ýmsar ástæður. 

íslenskukenslu var haldið áfram I fyrra 
vetur fram I apríl. Barnasöngflokkurinn 
söng á samkomu Lestrarfélagsins, undir 
stjórn Vigfúsar Guttormssonar, og tvær 
stúlkur höfðu upplestra á íslensku. 

1 vetur hefir ekki verið nein Islensku 
kensla, aðalástæðan var sú, að húspláss 
var ekki til. Nýi skólinn var ekki tekinn 
til afnota fyrr en eftir nýár. (Ég gat um 
I fyrra, að skóii bæjarins brann). Það 















ÞINGTÍÐINDI 


95 


var gerS tilraun til aS safna börnunum 
saman til kenslu nýlega, en þaS varS 
ekkert úr því, þótti of áliSiS vetrar. 

Fjórir fundir hafa veriS haldnir á ár- 
inu. MeSlimatala er 35. Einn merkur meS- 
limur deildarinnar dó á árinu, Einar Ey- 
ford. Var hann ágætur stuSningsmaöur 
alls, sem íslenskt var. 

Deildin gerSi ráSstafanir fyrir komu 
frú Elínborgar Lárusdóttur, hins merka 
rithöfundar, var öllum óblandin ánægja 
aS komu hennar. 

Á ársfundi voru kosnir i embætti fyrir 
1949, stjórnarnefnd: Forseti Ágúst Ey- 
jólfsson, varaforseti Torfi Torfason, skrif- 
ari Ljótun Sveinson, féhirSir Mrs. Hofteig. 
Erindrekar á þjóöræknisþing: Mrs. Svein- 
son, (til vara Mrs. Eyjólfsson) og Mrs. 
Pálsson. 

óskum viS svo pjðSræknisfélaginu allr- 
ar blessunar og góSs gengis. Finst mér, 
aS æskilegt væri, aö meiri samvinna væri 
á milli deildanna og ÞjóSræknisfélagsins, 
ef hægt væri aS koma þvl viS, mundi þaS 
auka áhuga fyrir málefninu. 

L. Sveinson, skrifari 

Tiliaga Dr. Beck, studd af Jóni Ólasyni, 
aS þingiö veiti skýrslunni móttöku, sam- 
þykltt. 

Skýrsla deildarinnar „Iðunn“ 

I Leslie, Sask. 

Herra forseti: — 

Aðeins örstutt skýrsla frá ,,ISunni“ í 
Leslie til aS láta ykkur vita, aS viS mun- 
um enn eftir þinginu og „þjóSrækninni'*. 

Opinbert starf deildarinnar mjög lítið, 
aSeins stuSningur sá, er kvenfélagi í Elfros 
hefir veriS veittur af deildarinnar hálfu I 
Magnúsar Bjarnasonar minnisvarSamál- 
inu. 

Mrs. HornfjörS sendi ykkur skýrslu yfir 
hvernig þaS stendur. Verkinu ekki alveg 
lokið enn. 

Fjárhagur okkar deildar stendur þann- 
ig: Inntektir á áriu aS viölögöum fyrra 
árs sjóSi $43.82 útgjöld $13.86; í sjóSi um 
áramót 29.96. 

Okkur þykir leitt, aÖ koma því ekki viö, 
aS senda fulltrúa á þingiS, en viö lifum 
hér allir I sællífi, erum orSnir feitir og 
eigum bágt meS aS standa I ferðalögum. 

Megi vit og vandvirkni skína skærast 
I verkum þingsins. — MeÖ bestu kveSju. 

Rósm. Árnason 

Tillaga G. J. Jónasson, studd af J. óla- 
son að skýrslunni sé veitt móttaka, sam- 
þykt. 


Skýrsla deildarinnar ,,Brúin“ I Selkirk, 
lesin af Trausta Isfeld. 

Skýrsla deildarinnar „BiTÍin“ í Selkirk 

Yfirlit yfir gjörSir deildarinnar á liðnu 
ári 1948. Starfsfundir 6 aö tölu, þar að 
auki 2 arðberandi samkomur og 1 út- 
breiðslu og skemtifundur, sem var hald- 
inn á síSastliðnu vori. Forseti deildarinn- 
ar, Einar Magnússon, stjórnaSi samkom- 
unni. Lýsti hann með vel völdum orðum 
starfi deildarinnar og hversu þýðingar- 
mikið þaS væri aS vinna sleitulaust að 
framþróun félagsins. Næst kallaSi hann 
forseta aSalfélagsins, séra Philip M. Pét- 
ursson. Hvatti hann fólk til aS efla þenn- 
an félagsskap og viðhalda íslensku máli, 
ÞaS væri áríSandi að viðhalda ættararfi vor 
Um og verja hann frá glötun. Næst var 
séra Eiríkur Brynjólfsson kallaður fram 
með ræðu, var það snjalt erindi, sem 
hann flutti, dáSist hann að hvaö íslend- 
ingar töluðu mál sitt hreint og óblandaS. 
Næst var hin velþekta söngkona frú Rósa 
Hermannson Vernon beðin aS koma fram, 
var hún aðstoSuS af systur sinni, Mrs. 
E. Isfeld, og hlaut hún aðdáun hjá öllum 
tilheyrendum, og var hvaS eftir annaS 
kölluð fram, enda var hún fús á að 
skemta. BáSar eru þær systur íslending- 
um til stór sóma, hvar sem þær koma 
fram. ÓefaS er skarð fyrir skildi, er þær 
vanta I hópinn. Við ættum sem oftast aS 
hafa þær þegar um mannfagnað er að 
ræða. Næst var kölluS Mrs. H. F. Daniel- 
son, lýsti hún starfsemi íslensku kensl- 
unnar, sem hún hefir veitt forstöðu í 
bygðum íslendinga, var þaS langt mál, sem 
innibatt viðhald og vaxtarþroska íslenskr- 
ar tungu. Næst voru sýndar íslenskar 
myndir, sýndar af séra Philip M. Péturs- 
syni. Þrátt fyrir marga erfiðleika á leið- 
um, hefir þó mál okkar aS miklu leyti 
lifaS fram til þessa tíma og miklar líkur 
eru til að íslensk tunga eigi hér enn 
langa lífdaga í þessu landi. Enda hefir 
vinskapur tekist viS heimaþjóS vora. Má 
því segja, að brúaðir séu Atlantsálar og 
er annar brúarsporðurinn reistur á 
draumalandi Islenskrar fjalladýrSar En 
aflstuðullinn er reistur á strönd Vínlands 
inni I landnámi Leifs Eiríkssonar. Meiri 
kynning viS ættlandiS meinar lengri líf- 
daga Islenska málinu til viShalds I Vestur 
heimi. Ég mintist á aflstu'Sulinn er vestur- 
endi brúarinnar hvilir á; er þaS tákn- 
mynd af tilvonandi kenslustól I norrænum 
fræðum, sem reistur verSur I veglegustu 
mentastofnun Manitobafylkis. Hér eru ís- 



96 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


lenskir menn at5 verki, sannnefndir ljðs- 
bérarar á ferð yfir eySimörk fáviskunn- 
ar, veitandi ljósi og þekkingu, sem engum 
er unt fram hjá aS fara án hrifningar 
af verkum þeirra. Þó þeir hverfi af sviSi 
þá samt geymast nöfn þeirra og minning 
í þakklátum hjörtum þjóSarinnar uns ís- 
lenslc fjöll hrynja. 

Um stund yfirgaf ég gjörSir deildar- 
innar, ,,Brúin“, mig ber aS hvar ég áSur 
var. Á liSnu ári bættust viS 12 nýir meS- 
limir en engir dóu. Á þessu ári byrjuS- 
um viS aS kenna söng, var hr. Gunnar 
Erlendson frá Winnipeg ráSinn fyrir þaS 
starf. Hann myndaSi unglingaflokk, og 
kemur einu sinni í viku til aS æfa þau. 
Mrs. Erlendson kemur meS manni sinum 
til aS spila á hljóSfæriS viS æfingarnar. 
Þetta hefir töluverSan kostnaS í för meS 
sér sem gefur aS skilja. En ekki verSur I 
alt horft. Herra Einar Magnússon, for- 
seti deildarinnar, hefir brennadi áhuga 
fyrir þessu máli. Ef allar deildir ættu 
svo ötula forvígismenn sem hanu er, mundi 
vel farnast þjóSræknisstarfiS. 

Ég gat um hér aS framan skemtisam- 
komu á síðastiiSnu vori. „Prógrams" 
fólkiS var alt frá Winnipeg og allir leystu 
sín hlutverk af hendi meS mestu snild. 
ViS viljum votta þvi besta þakklæti fyrir. 

Deildin telur nú 48 gjaldandi meSlimi. 
Fjárhagur deildarinnar er sem hér fylgir: 


1 banka frá 1947 .$ 61.06 

Inntektir 4 árinu 1948 . 19 6.45 

Samtals .$251.51 

Útgjöld á árinu 1948 . 160.37 

ViS síSustu árslok 1948 
i banka . 97.14 


Einar Magnússon, forseti 
Trausti ísfeld, ritari. 

Ti-austi Isfeld lagSi til aS þingiS veitti 
skýrslunni móttöku, stutt af Jóni Ólason, 
samþykkt. 

Fjárliíigs Ársskýrsla deildarinnar Esju 
í Árborg 


I sjóSi 1. janúar 1948 . $124.35 

Inntektir á árinu . 

MeSlimagjöld .$78.00 

ASrar tekjur . 3.00 81.00 


Samtals $205.35 


ÚTGJÖLD Á ÁRINU: 

Til ÞjóSræknisfélagsins $40.50 

EldsábyrgS . 12.00 

BókavörSur . 15.00 

Bókakaup . 76.05 143.55 

Afgangur i sjóSi 

1. janúar 1949 $ 61.80 

Dagsett 10. febrúar 1949 
Arborg, Man. 

G. O. EINARSSON, 
ritari. 

Tillaga Swein Swainssonar studd af 
Einari Magnússyni, aS þingiS veiti skýrsl- 
unni móttöku, samþykkt. 

Minnisvarðaskýrsla 
J. Magnúsar Bjarnasonar 

Elfros, Sask., 9. feþrúar 1949 
Rev. H. E. Johnson, 

Skrifari ,,Þjó5ræknisfélagsins“ 

Lundar, Man. 

Kæri herra. -— 

Þar sem nú fer aS líSa nálægt þingi 
ÞjóSræknisfélagsms, og óvíst er, hvort aS 
nokkur héSan aS vestan, sem er kunnugt 
urn J. Magnús Bjarnason, minnisvarSa- 
málið, verSi þar, ætla ég hér meS aS senda 
þér nokkrar skýringar á þvi máli, ef ske 
kynni, aS þaS mál kæmi upp á þingi. 

Ég sendi þér hér meS afrit af inntekta- 
lista samandreginn úr kvittanabókum, lista 
yfir útgjöld og svo samandrátt af öllu sam- 
an. Þessir reikningar hafa verið yfirfarnir 
af Rósmundi Árnason og Mrs. GuSmund- 
son meS mér, og eru viðurlcendir aS vera 
réttir. Eins og þessi reikningur sýnir þá 
er afgangs I sjóði $209.61, og er þessi 
upphæð geymd undir umsjón kvenféiags- 
ins. ÁlitiS er aS þaS þurfi aS gjöra meira 
við reitina seinna. 

Mrs. Rósa Vernon kom hingaS vestur 
og hélt söngsamkomur I Elfros og Wyn- 
yard til arSs fyrir sjóSinn, og söng einn- 
ig við afhjúpunarathöfnina, og munu sam- 
komurnar lengi minnisstæSar. 

Dr. Rúnólfur Marteinsson var fenginn 
til aS stýra afhjúpunarathöfninni og gjörSi 
þaS endurgjaldslaust, og var það hans 
góSa tillag til minnisvarðans. 

Dr. Richard Beck var einnig viS- 
staddur með sína góðu aSstoð, bæSi við 
athöfnina og söngsamkomur Mrs. Vern- 
ons, bæSi í Elfros og Wynyard, og þáði aS- 
eins um hálfan ferSakostnað. 

Nefndin hér vestra er í mestu þakkiæt- 
isskuld við Dr. Kristján J. Austmann fyr- 















ÞINGTÍÐINDI 


97 


ir alla hans miklu hjálp — útvegun og 
gjörS minnisvaröans og fleira. 

Fyrir hönd kvenfélagsins í Elfros vil ég 
þakka öllum þeim, sem hafa stutt þetta 
málefni — bæði nefndum og ónefndum. 
MeS vinsemd 
LAUFET HORNFORD. 
RECBIPTS, 

The J. Magnús Bjarnason, Memorial Fnnd 


Receipt book no. 1 .$ 81.75 

— — — 2 322.25 

— — — 3 38.00 

— — — 4 177.40 

— — — 4 39.00 

— — — 5 149.25 

— — —■ 5 151.00 

Total .$ 958.65 

From Mrs. Vernon’s 

Concert at Elfros . 48.75 

From Mrs. Vernon’s 

Coneert at Wynyard' . 48.50 


Total Receipts .$1055.90 


Statement 

Total Receipts .$1055.90 

Total Expenses . 846.29 


Bálance Cash on hand .$ 209.61 


Ég hefi yfirfarið alla reikninga þessu 
vlðvíkjandi og fundiö alt í góðu lagi og 
rétt. 

Elfros, Sask., 15. febrúar 1949 
Viröingarfylst, 

R. ÁRNASON. 
Itemized Expeuses 


Memorial Stone .,.$300.00 

Bronze Tablet . 154.40 

Freight from Winnipeg . 120.00 


$574.40 


Work in Cemetery 

Excavating .$15.00 

Gravel — Hauling . 14.00 

Water — Hauling . 3.00 

Mr. Skaftfeld — 

for Cement work and fare . 60.00 


$92.00 


Material required 

Cement .$ 39.27 

Lumber . 13.08 

52.35 

Total Cost of Memorial $718.75 


Othcr Expenses 


Adverstising 

Viking Press .$34.15 

Columbia Press . 23.73 $ 63.88 

Stationery, Stamps, 

and Money order . 5.44 

Telephone & Telegram 5.22 

Traveliing Expenses & 

Hall Rent . 53.00 


Total Expenses 


$127.54 


$846.29 


Tillaga Ðr. Beck studd af Jóni Ólasyni 
aö þingiö veiti skýrslunni móttöku með 
þökk, samþykkt. 

Skýrsla frá deildinni Snæfell, 
Cliurehbridge, Sask. 

Churchbridge, Sask., 22. febrúar 1949 
Heiöraða pjóöræknisfélag íslendinga 
í Vesturheimi. 

Ég hefi veriö beðinn að bera fram af- 
sökun fyrir hönd þjóöræknisdeildinnar 
,,Snæfell“ á þvi, að hún sjái sér ekki fært 
að senda fulitrúa á yfirstandandi þjóö- 
ræknisþing. 

ÞjóÖræknismenn eru hér fáir: Við höf- 
um beðið mikinn skaða á félagsskap okk- 
ar hér með burtflutningi manna, og á 
annan hátt, viljum vér því biðja afsökun- 
ar á því að geta ekki sent erindreka í 
þetta sinn. 

Mig langar til að minnast á atriði, sem 
ég tel hafa mikla þýðingu. 

Dr, Beek heimsótti oklcur á liönu sumri; 
áttum við mjög gleðiríka og uppbyggi- 
lega stund með honum, erum við honum 
mjög þakklát fyrir komuna. 

Mér viröist mjög heppilegt og afar nauð 
synlegt ef unt væri að Þjóðræknisfélagið 
stæði fyrir því, að einhver heimsæki þessi 
litlu þjóðarbrot á hverju sumri minsta 
lcosti einu sinni. 

Þaö myndi veröa okkur og öðrum deild- 
um í svipuðu ásigkomulagi mikið gleði- 
efni. 

Ég vænti þess, aö þetta atriði verði 
rækilega rætt og ráöstöfun gerð um það, 
að þetta geti orðið að ákvörðun og fastri 
reglu. 

Með heilla árnan Þjóðræknisfélaginu, og 
störfum þess. 

S. S. Christopherson. 

Tillaga Dr. Beck, studd af Guðmann 
Levy aö þingið veiti skýrslunni móttöku, 
samþykkt. 






























98 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


Ársskýrsla Canadian Club, var ekki lögð 
fram á þinginu sökum þess, að sú deild 
hefir skipt um ársfundarhald. Kemur 
væntanlega fram á næsta þingi. 

J. J. Bildfell skýrði frá, að hann hefði 
til meðferðar bók, sem herra Lárus 
Scheving á Akranesi á Islandi hefði sent 
vestur um haf, með þeirri ósk, að Is- 
lendingar í Vesturheimi rituðu eiginhand- 
arnöfn sín í hana, ásamt heimilisfangi 
sínu hér vestra og uppruna stað á íslandi 
ásamt nánasta ættfólki. Þegar svo að bók- 
in væri fullrituð eða svo mörg nöfn, sem 
fengjust í hana komin, þá ætti hún að 
sendast heim til geymslu á skjalasafni fs- 
iands. Bildfell fór nokkrum orðum um 
málið og hvatti fólk til að verða vel við 
svo drengilegri málaleitun. Hið sama gerði 
Dr. Beck. 

Stungið upp á af Jóni Ólasyni, stutt af 
Mrs. Backmann, að þriggja manna þing- 
nefnd sé sett í málið , samþykkt. 
f nefndina skipaði forseti: 

Jón ólason, 

Trausta fsfeld, 

Gunnar Sæmundsson. 

Klukkan þrjú var tekið á móti sendi- 
lierra fslands og frú hans, sem þá voru 
komin á fund. Flutti sendiherra, Thor 
Thors, prýðilegt ávarp til þingsins og Vest- 
ur fslendinga frá sjálfum sér. 

Auk þess flutti hann ávarp, fagurt og 
vingjarnlegt frá forseta íslands, hr. Sveini 
Björnssyni. 

Kveðjur og skeyti til J>jóðræknisþingsins 
frá forseta íslands, 
hr. Sveini Björnssyni, 

1. febrúar 1949. 

Á hverju ári leitar hugurinn til yðar 
Vestur-íslendinga, er þér kornið saman til 
þings í Góubyrjun. Vér dáumst að trygð 
yðar við tungu vora og land. í þetta skipti 
gerum vér það með sérstökum þakkarhug, 
er þér eruð að lyfta því Grettistaki að fá 
stofnað prófessorsembætti I íslenskum 
fræðum við Manitobaháskólann, sem verða 
mun til þess að haida við iðkun þeirra 
fræða á virðulegan og happadrjúgan hátt 
á þeim stað, sem svo margir góðir íslend- 
ingar og fólk af íslensku bergi brotið hef- 
ir iifað og starfað sjálfu sér til sæmdar 
og íslandi til gagns. 

Af einlægum hug sendi ég yður öllum 
persónulega, sem viðstaddir eru, og öll- 
um Vestur-íslendingum hlýjar kveðjur og 
árna.ðaróskir. Ennfremur Þjóðræknisfé- 
laginu og þeim samtökum öðrum, sem 


starfa að þvi að halda tengslum við föður- 
landið forna og auka veg og virðingu móð- 
urmálsins og íslensku þjððarinnar. 

Ávarp frá Bjarna Benediktssyni, 
utanríkisráðherra til fulltrúa á 30. árs- 
þingi Þjóðræknisfélags Vestur-íslendinga 
1. febrúar 1949. 

Virðulega samkoma! 

Mér er það mikið ánægjuefni að geta 
sent yður mínar hlýjustu kveðjur á þess- 
um merka áfanga í sögu þjóðræknissam- 
taka Vestur-íslendinga. 

íslensku þjóðinni hefir verið mikill 
styrkur að þeirri vináttu og hjálpsemi, 
sem hún hefir jafnan átt vísa hjá Islend- 
ingum I Vesturheimi. Að hinu hefir þó 
verið enn meiri styrkur, hversu myndar- 
lega íslendingum hefir tekist að hefjast 
frá fátækt til bjargálna og mannvirðinga 
í hinu nýja umhverfi sínu. Hefir það vak- 
ið stolt heimaþjóðarinnar og verið henni 
styrkur í baráttunni fyrir auknu sjálf- 
stæði og bættum kjörum, að frændurnir 
vestanhafs hafa sótt fram af kappi og 
dugnaði og aflað sér álits og virðingar. 
En mest þykir oss íslendingum þó um 
það vert, að Vestur-lslendingar halda fast 
við þjóðerni sitt og menningararf og telja 
sér að því sóma, að eiga til íslendinga að 
telja. 

Af þessum ástæðum verða kveðjur þær, 
sem vér nú sendurn vestur um hafið, mefr 
en venjulegar vinarkveðjur. Þær verða 
eins og kveðjur þær, sem bróðir sendir 
bróður. 

Frá herra Eysteini Jónssyni mennta- 
málaráðherra. 

Ávarp. 

Mér er sönn ánægja, að fá tækifæri til 
þess að votta þjóðræknisfélagi Islendinga í 
Vesturheimi þakklæti mitt og viðurkenn- 
ingu fyrir heillaríkt og ágætt starf þess f 
þágu íslensks þjóðernis og íslenskrar 
menningar vestan hafs um þrjátíu ára 
skeið. 

Stofnun þessa félags ber þögult vitni um 
þróttmikla hugsjónamenn, sem gengu til 
félagsstarfs vonglaðir og- fórnfúsir, menn, 
sem vissu, að á miklu reið, að íslendingar 
varðveittu þjóðerni sitt og slitnuðu ekki úr 
tengslum við þjóðlega menningu sína, 
þótt tungan breyttist og viðfangsefni væru 
nýju landi helguð. Þeir höfðu sjálfir sýnt 
það og sannað, með þjóðhollu og mikils- 
virtu starfi fyrir hið nýja föðurland sitt, 
að góður Islendingur er góður þegn hvers 



ÞINGTÍÐINDI 


99 


þess lands, er hann kýs sér að heim- 
kynni. Mér skilst, að hugsjón pjóðræknis- 
félagsins sé og hafi frá öndveröu verið 
sú, aö glæöa metnað Islendinga vestra, 
auka þekkingu þeirra og ást á íslenskri 
tungu, sögu og bókmentum og treysta 
hollustu þeirra við þjóðerni sitt, meö það 
fyrir augum að styrkja um leið traust 
þeirra á sjálfum sér, efla sjálfsvirðingu 
þeirra með þessu öllu, aðstöðu þeirra til 
þess að starfa fyrir fósturland sitt í röð 
hinna fremstu og bestu þegna þess. í 
þessa átt hefir félagið starfað með ýms- 
um hætti í þrjátíu ár. Og einmitt á þess- 
um tímamótum hefir það náð mikilsverð- 
um áfanga er sýnir, að enn er hér starfað 
af fylsta trúnaði við þá hugsjón, er í 
upphafi hóf þetta félag og gaf því sinn 
mesta styrlc. 

Stofnun kennarastóls i íslenskum fræð- 
um við Manitobaháskóla er efalaust mesta 
þrekvirki félagsins, og mun um langan 
aldur varpa ljóma á götu þess, vera höfuð- 
sómi íslendinga vestan hafs og hinn mesti 
styrkur íslensku þjóðerni og íslenskri 
menningu. Og áhrif þessarar stofnunar 
munu ná miklu vlðar en til Islendinga 
einna. Áhuginn á norrænum, íslenskum 
fræðum er nú hvergi meiri utan Norður- 
landa en meðal engilsaxneskra þjóða og 
það gefur þessum nýja islenska kennara- 
stóli Þjóðræknisfélagsins stórum aukið 
gildi. Allir þeir landar, sem hér hafa lagt 
fé til, meira eða minna, hafa með því 
unnið íslenskrl menningu hið mesta gagn. 

Að svo mæltu vil ég færa Þjóðræknis- 
l'élaginu bestu þakkir og hamingjuóskir á 
þessum tímamótum og óska því allra heilla 
t'ramvegis. 

Ávarp frá forseta Háskóla íslands, 
Alexander Jóhannessyni, 

Kveðja frá Hásltóla Islands. 

Háskóli íslands sendir þrítugasta Þjóð- 
ræknisþingi íslendinga í Vesturheimi al- 
úðarkveðju sína og fagnar því, að pró- 
fessorsembætti í íslenskum fræðum verð- 
ur nú stofnað við Manitobaháskólann fyrir 
forgöngu þjóðhollra Vestur-lslendinga. 
sem af miklum höfðingsskap hafa lagt 
fram fé til þessa. Háskóli íslands lítur svo 
á, að með stofnun þessa kennarastóls 
sé mjög mikilsvert spor stigið til varð- 
veislu íslenskrar tungu I Vesturheimi og 
til þess að treysta ættarböndin milli ís- 
lendinga beggja megin hafsins. 

Vararitari las upp árnaðaróska sím- 
skeyti frá Sigurgeir biskup Sigurðssyni, 


Ófeigi J. Ófeigssyni, lækni, séra Friðrik 
Hallgrímssyni, Kristjáni Gunnlaugssyni og 
Sigurði Sigurðssyni. 

Þjóðræknisfélag Islendinga sendír Þjóð- 
ræknisfélagi íslendinga I Vesturheimi 
vinarkveðju og innilegar óskir um heilla- 
ríkan árangur af göfugu starfi til varð- 
veislu tungu vorri og þjóðerni meðal Is- 
lendinga vestan hafs. 

Ennfremur símskeyti frá Sigurði pórð- 
arsyni, frú Guðrúnu og séra Eiríki Bryn- 
jólfssyni og Helga Briem frá Stokkhólmi 
— öll hlýhugar og vingjarnleg í garð þings 
ins og allra Vestur-lslendinga. 

Bið þig að flytja Þjóðræknisfélaginu og 
30. þingi þess mínar hjartanlegustu kveðj- 
ur og óskir um áframhaldandi blessunar- 
ríkt starf. — Kærarkveðjur. 

Sig. Þórðarson. 

Innilegar heillaóskir, þakkir og kveðj- 
ur. Guð blessi Þjóðræknisfélagið, þingið 
og alla Vestur-íslendinga. 

Guðrún og Eiríkur Brynjólfsson. 

Sendi Þjóðræknisfélaginu og löndunum 
vestra hugheilar árnaðaróskir, kærar 
kveðjur og þakkir fyrir góða kynningu á 
dvalarárunum vestra. 

Helgi P. Briem 

Forseti las upp bréf frá forseta háskól- 
ans í Norður Dakota, Dr. John C. West til 
þingsins og Islendinga, mjög vingjarnlegt 
og elskulegt bréf, þar sem að hann tekur 
fram, að það væri fulltrúi háskólans á 
þinginu. 

University of North Dakota 
Grand Forks. 

February 19, 1949 
Rev. Philiií M. Petursson 
President, Icelandic National League 
Winnipeg, Manitoba. 

Dear Rev. Petursson. 

I have been informed that the Icelandic 
National League will hold its 30th annual 
convention in Winnipeg during the com- 
ing week, and as an Honorary Mernber 
of your splendid organization I do not 
wish to let this important milestone in its 
history go by without extending my greet- 
ings and good wishes. I have, therefore, 
asked Dr. Richard Beck of our faculty 
to represent the University and myself at 
the convention. 

I can assure you Lhat I value very 
highly my Honorai-y Membership in the 




100 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Icelandíc National League, both because 
of its standing and its important cult- 
ural work for three decades and also be- 
cause of my cherished associations with 
many people of Icelandic birth or origin 
during a long public career in the State 
of North Dakota, where the Icelanders 
have, as is well known, made an excellent 
record and contributed rauch to the pro- 
gress and cultural advancement of the 
State. It is equally widely known that the 
University of North Ðakota has a number 
of graduates of Icelandic origin among its 
most illustrious alumni. 

Let me further say on this occasion 
that Dr. Beck’s position of trust and 
leadership in the Icelandic National 
League for a number of years has been 
to us at the University a matter of much 
gratification and a source of genuine 
pride in his achievements. 

With cordial regards and best wishes 
for continued success to yourself, your 
Executive Committee, and your member- 
ship as a whole. 

Sincerely yours, 

John C. West 
President. 

Dr. Beck flutti kveöjur og heillaóskir 
háskólans og vék aö kenslu skólans í nor- 
rænum fræðum og íslenslcu. Einnig flutti 
hann afmælisóskir og kveöjur frá fræöa 
félaginu The Society for Advancement of 
Scandinavian Study. En hann er fyrver- 
andi forseti þess féiagsskapar. 

Porseti þakkaði ávörpin, kveðjurnar og 
skeytin með vel völdum orðum og á við- 

eigandi hátt. 

Formaður kjörbréfanefndar gat þess að 
erindrekinn frá Lundar. Mrs. L. Sveinson, 
hefði ekki kjörbréf, og lagði til að henni 
væri veitt full þingréttindi með 20 atkvæða 
valdi. Kvað hana löglega tilnefnda og 
kjörna af deild sinni, en ekki náðst I tíma 
til embættismanna deildarinnar til að 
undirrita kjörbréfið. Var sfl tillaga kjör- 
bréfanefndarinnar samþykkt. 

Byggingarmál. 

Mál það var ekki tekið á skrá dag- 
skrárnefndar, en forseti benti á að það 
þyrfti að taka það til yfirvegunar á þing- 
inu. S. Baldvinson og Ásta Sigurðsson, 
studdu að byggingarmálið sé tekið á dag- 
skrá þingsins, samþykkt. 


Mál sett í nefndir. 

Útbreiðslumál sett í fimm manna nefnd, 
samkvæmt tillögu J. J. Bildfell, sem var 
studd af Mrs. Backmann, I hana skipaðir: 

Dr. Richard Beck, 

Böðvar Jakobsson, 

Trausti ísfeld, 

Sigurður Baldvinsson, 

Mrs. L. Sveinson. 

I'r.cðsl n niálancf iul. 

Tillaga Mrs. Backmann, sem Magnús 
Elíasson studdi, að í hana séu fimm menn 
skipaðir, samþykkt. 1 hana skipaði for- 
seti: 

Mrs. Ingibjörgu Jðnsson, 

Prðf. T. J. Oleson, 

Mrs. Sigríði Sigurðsson, 

G. J. Jónasson, 

Mrs. Hólmfríði Danielson. 

Fjármálanefnd. 

Tillaga Miss Elín Hall, sem Mrs. Jó- 
hanna Pétursson studdi og sem var sam- 
þykkt. að forseti setji þrjá menn í þá 
nefnd. Forseti skipaði þá: 

Einar Magnússon, 

Hallgrím Sigurðsson, 

Ólaf Þorsteinsson. 

Sanivlnnumál við ísland. 

G. J. Jónasson lagði til, og Mrs. P. S. 
Pálsson studdi, að I þá nefnd skipi forseti 
fimm menn, samþykkt. Forseti skipaði í 
nefndina: 

Séra Valdimar J. Eylands, 

Dr. Richard Beck, 

G. L. Jóhannsson, 

Sigurð Baldvinson, 

G. J. Jónasson. 

Útgálumál. 

Samkvæmt uppástungu J. J. Bíldfell, 
studdri af G. J. Jónassyni, og sem var 
samþykkt, setti forseti þessa: 

Dr. Sig. J. Jóhannesson, 

Mrs. P. S. Pálsson. 

Kennaraembætti í íslensku 
við Háskóla Manitobafylkls. 

J. J. Bíldfell lagði til, Mrs. Jónsson 
studdi, að þrlr menn séu skipaðir 1 þá 
nefnd, samþykkt. Forseti skipaði þessa: 
Gunnar Sæmundsson, 

Einar Magnússon, 

Prðf. T. J. Oleson. 


ÞINGTÍÐINDI 


101 


Minjasafnsmál. 

I>a'8 mál hafSi ekki veriö tekiS á dag- 
skrá þingsins, aí dagskrárnefndinni, en 
þótti óvi'Seigandi aS láta þaS falla í 
gleymskunnar dá, lagSi B. B. Johnson til 
og Mrs. P. S. Pálsson studdi, aS þingiS 
taki þa'S á dagskrá sína, og setji forseti í 
þaS þriggja manna nefnd, samþykkt. For- 
seti skipaSi þessa í nefndina: 

Mr. B. E. Johnson, 

DavíS Björnsson, 

Magnús Gíslason. 

Ný mál. 

Mrs. Backmann lagSi til, Jón Ólason 
studdi, aS forseti skipi þriggja manna 
nefnd til aS veita móttöku nýjum málum, 
sem fram kynnu aS koma á þinginu, sam- 
þykkt. í nefndina setti forseti: 

Mrs. Ingibjörgu Jónsson, 

Svönu Sveinsson, 

G. J. Jðnasson. 

Þegar hér var komiS málum var fundar 
tími úti og fundi frestaS til klukkan 9:30 
fyrir hádegi næsta dag 22. febrúar. 

AS kveldi fyrsta þingdagsins hélt Ice- 
landic Canadian Club sína árlegu sam- 
komu. Fór hún prýSilega fram og var 
clúbbnum til sóma. ASalatriöiö á skemti- 
skránni var ræSa, er Kristján J. Aust- 
mann Iæknir flutti um hin dýpri menn- 
ingaráhrif íslenskrar tungu, erindi vel 
hugsaS og vel flutt. Þorbjörn Þorlákson 
læknir talaÖi um kennaraembætti i Is- 
lensku viS Manitobaháskólann, skýrt og 
skemtilegt erindi eins og þeim manni er 
lagiS. Forseti samkomunnar, Axel Vopn- 
fjör'S kennari flutti greinargóSa inngangs- 
ræSu. 

MeS músik skemtu, frú Pearl Johnson, 
Brlingur Eggertson og ungfrú Janice 
Myers. The Icelandic Canadian Club hefir 
tekist aS koma ár sinni svo vel fyrir borS, 
aS þvl er þessar árlegu samkomur clúbbs- 
ins snertir, aS eftir þeim er nú beSiS meS 
óþreyju. 

ÞriSji fundur þingsins settur kl. 10 f. h. 
22. febrúar, fundargjörningur frá síSasta 
fundi lesinn og samþykktur. Forseti benti 
á aS dagskrárnefndinni hefSi láSst aS 
setja tvö mál á dagskrá, sem á þyrfti aS 
minnast. ÞaS væri minnisvarSamál J. 
Magnúsar Bjarnasonar, og styrktarsjóSs- 
mál Agnesar SigurSssonar. 

Jðn ólason lagSi til og Mrs. Sveinsson 
studdi, aS málin séu tekin upp á dagskrá 


og aS I þau séu sett þriggja manna nefnd, 
samþykkt. í nefndina setti forseti: 

Mrs. F. J. Kristjánsson, 

Mrs. B. E. Johnson, 

Trausti Isfeld. 

FormaSur kjörbréfanefndar tilkynti, 
aS til þings væri komin Mrs. Margrét J6- 
sefsson frá deildinni ,,Grund‘‘, kjörin er- 
indreki meS 15 atkvæöi, og lagöi til aS 
henni væri veitt fulí þingréttindi, sam- 
þykkt. 

pingnefndaráUtið í eiginrithandar 
múlinu. 

FormaSur nefndarinnar lagSi þaS fram, 
en eftir nokkrar umræöur var þvi vlsaS 
til nefndarinnar aftur, til frekari athug- 
unar. 

Forseti tilkynti, aÖ hann heföi ákveSiS 
meS leyfi þingsins aS breyta til um menn, 
sem skipaSir hefSu veriS I fræSslumála- 
nefndina, þannig: AS I staS Mrs. SigurSs- 
son kæmi Mrs. Sveinsson, og I staS Tryggva 
J. Oleson kæmi Jódís SigurÖsson, og I 
staS HólmfríSar Danielsonar, kæmi Mrs. 
Jósefsson, einnig tilkynti forseti eftirfar- 
andi breytingu á mönnum I Minjasafns- 
málanefndinni aS I staS B. E. Johnson, 
kæmi séra Valdimar J. Eylands, og Jón 
Ásgeirsson I staS DavíSs Björnssonar. Enn 
fremur tilkynti forseti aS I útgáfunefnd- 
inni kæmi Dr. Richard Beck I staS Gísla 
Jónssonar. 

Kjörbréfanefndin tilkynti, aS til þings 
væri kominn G. J. Oleson frá Glenboro, 
erindreki frá deildinni ,,Grund“ meS 10 
atkvæSa vald og lagSi til aö honum væru 
veitt full þingréttindi. Trausti Isfeld studdi 
tillöguna og var hún samþykkt. 

Herra G. J. Oleson gaf munnlega 
skýrslu um starf sinnar deildar, SigurSur 
Baldvinson stakk upp á og Trausti Isfeld 
studdi aS skýrslu Olesons sé veitt viS- 
taka, samþykkt. 

Þingnefndarálit og tillögur í AgnesarsjóSs 
málinu og minnisvarðamáli J. Magnúsar 
Bjamasonar. 

FramsögumaSur Mrs. F. J. Kristjánsson. 

Nefndin leggur til aS eftirfyigjandi til- 
lögur séu samþykktar: 

1, Þinginu er ljúft og skylt aS tjá öllum 
Islendingum þakklæti sitt, sem stutt hafa 
aS framhaldsnámi Miss Agnesar SigurSson 
meS gjafaframlögum I styrktarsjóS henn- 
ar. Ennfremur vottar þingiS henni virö- 
ingu sína og þökk fyrir ágæta framkomu 



102 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


hennar og sigurför á sviBi listar sinnar. 

2. Þingi'ð vottar íslenska kvenfélaginu í 
Elfros Sask., þakklæti sitt fyrir forgöngu 
þess og ágætt starf í sambandi við að 
láta reisa skáldinu J. M. Bjarnason virðoi- 
legan minnisvarða. Ennfremur þakkar 
þingið öllum þeim, sem þar áttu hlut að 
máli, með fjárframlögum eða öðrum 
hætti. 

Á þjóðræknisþingi 22. febrúar 1949 
Steina Kristjánsson, 
Kristín Johnson, 

Trausti ísfeld. 

Nefndarálitið samþykkt, samkvæmt til- 
lögu frá G. J. Oleson, sem var studd af 
Trausta ísfeld. 

Dr, Richard Beck lagði til að forseta og 
ritara sé falið að svara kveðjum frá ís- 
landi og Sviþjóð símleiðis, en kveðjum, sem 
þinginu bárust úr þessari álfu bréflega 
var tillagan studd af G. J. Jónassyni og 
samþykkt. 

Jón M. Ólason lagði til. að þar sem mál- 
ið um breytingu á þingtíma hefði ekki 
verið tekið á dagskrá þingsins, þá væri 
því bætt á hana og þriggja manna nefnd 
sett I það. Þorsteinn Ólafsson studdi tii- 
löguna og var hún samþykkt. 1 nefndina 
setti forseti: 

Ólaf Þorsteinsson, 

Magnús Gíslason, 

Elínu Hall. 

þar sem engin nefndarálit vcru fyrir 
hendi gat forseti þess, að ef einhver hefði 
ný mál fram að bera, þá væri nú tækifæri 
til þess, að afhenda þau þingnefndinni, 
sem um þau fjallaði. Trausti Isfeld benti 
á ungan mann, Lorne Stefánsson' f Sel- 
kirk, sem þegar hefði vakið eftirtekt fyr- 
ir ágætar gáfur, en ætti ekki kost á að 
þroska þær sökum þröngra fjárhagslegra 
kringumstæðna. 

Sveinn Sveinsson vakti athygli á erfið- 
urn fjárhagslegum kringumstæðum is- 
lensku blaðanna. Báðum þessum málum 
var vísað til nýmálanefndar þingsins, 
samþykkt. 

Þar sem engin þingnefndarálit voru til- 
búin og komið nálægt hádegi lagði Dr. 
Beck til að fundi væri frestað til kl, 1.30 
e. h. Elín Hall studdi og var það sam- 
þykkt. 

Fjórði fundur settur kl. 2 e. h. Fundar- 
gjörð síðasta fundar lesin og samþykkt 
samkvæmt uppástungu Sveins Sveinsson- 
ar og G. J. Jónassonar. 

Þingnefndarálit fræðsl u má lanefndar. 

Framsögn hafði Mrs. Ingibjörg Jónsson, 


1. Þingið lýsir ánægju sinni yfir hinu 
rausnarlega tillagi félagsins í sjóð íslensku 
deildarinnar við Manitobaháskólann. 

2. Þingið lætur í ijósi þakklæti til Mrs. 
Hólmfríðar Danielson fyrir ágætt fræðslu 
málastarf á liðnu ári. 

3. Þingið felur stjórnarnefndinni að 
stuðla að því, að sent flestar deildir fé- 
lagsins starfræki islensku skóla á kora- 
andi ári. 

4. þingið felur stjórnarnefndinni að 
panta þegar sýnishorn af linguaphone ken- 
sluplötum í íslensku, og ef hún í samráði 
við kennara áiítur þær ákjósanlegar fyrir 
íslensku skólana, að útvega þá áminstar 
plötur til afnota í öllum skólunum, kenn- 
urunum til aðstoðar á komandi ári. 

Ingibjörg Jónsson, 

G. J. Jónasson, 

L. Sveinson, 

Margrét Jósephson, 

Jódís Sigurðson. 

1. og 2. og 3. liður voru samþykktir um- 
ræðulaust. Um fjórða liðinn urðu nokkrar 
umræður. Mrs. Kristjánsson stakk upp á, 
og Mrs. P. S. Pálsson studdi, að fjórða lið 
álitsins sé visað aftur til nefndarinnar. 
samþykkt. 

Byggingarmál. 

Forseti las þrjú bréf I sambandi við það 
mál frá Icelandic Canadian Club, Jóns 
Sigurðssonar Chapter I. O. D. E. og frá 
islensku Good Templara-félögunum. 

February 22 1949 
The Ieelandic National League, 
c/o Mr. J. J. Bíldfell 
Winnipeg. 

Dear Sir: 

We have your letter of enquiry regard- 
ing financial assistance for the erection 
of a place of recreation. While we are 
heartily in sympathy with the idea, we 
are also mindful of the sacrifices that 
members of our organization have made 
on behalf of our own Hall, and the cost 
of maintenance has to be seriously con- 
sidered. 

For these reasons we can not under- 
take to promise any worthwhile finan- 
cial assistance at this stage. 

When tangible plans have been made, 
we will be pleased to give the matter our 
serious consideration. 

Respectfully, 

The Icelandic Good Templars of Winnipeg 
J. T. Beck, Pres. 



ÞINGTÍÐINDI 


103 


1267 Dominion Stt., 

Winnipeg. August 7th 1048 
Building Investigation Committee 
Icelandic National League 
c/o Mr. G. L. Johannson 
910 Palmerston Ave., 

Winnipeg. 

Gentlemen: 

Your letter, re the proposed construc- 
tion of a meeting and recreational hall to 
fulfill the social reqirements of the Ice- 
landic people of Winnipeg, was read and 
discussed at the annual meeting of the 
Icelandic Canadian Club. 

It was noted with pleasure that your 
organization had taken concrete step^ 
towards the furtherance of this, much- 
needed project, and it was the feeling of 
the meeting that the Icelandic National 
League is to be commended for its enter- 
prise and leadership in this matter. 

As you know, it has been the policy of 
the Icelandic Canadian Club at all times 
to take an interest and an active part in 
matters pertaining to the welfare of the 
Icelandic community, and in a matter 
such as the construction of the hall, the 
accomplishment of which we feel, is a 
”must " to ensure the continuance of Ice- 
landic community life in Winnipeg, our 
organization will render its assistance to 
the utmost of its ability. 

I regret that we are not able at this 
time to give yoxi definite answer to your 
question regarding financial assistance. 
Our membership is rather small, and the 
financial resources of our club is very 
limited. However, I feel certain that the 
organization will make a determined ef- 
fort to raise funds once the project that 
you have started is more clearly defined. 
We would, therefore, appreciate it very 
much if you would be so kind as to' take 
us into your confidence regarding any 
plans that you have formulated, such as 
type of building you plan to build, esti- 
mated cost, approximate amount of money 
required to complete the project, etc. 

With the assurance of our co-operation 
and assistance, 

I remain, 

Yours sincerely, 

Axel Vopnfjord. 


869 Garfield St., February 19, 1949 
Mr. J. J. Bildfell 

Secretary, Icelandic National League, 
Winnipeg, Man. 

Dear Mr. Bildfell: 

In answer to your communication re- 
garding the building of a community liall 
(or Memorial Hall) for the use of the 
Icelandic ccmmunity here, the Jon Sig- 
urdson Chapter, I. O. D. E. wishes to go 
on record as heartily in favor of such a 
project. 

It was with keen satisfaction that the 
chapter noted the resolutions passed at. 
the League convention last year regard- 
ing th’s proposed project, and as soon 
as the League sees fit to launch the 
enterprise the chapter will of course 
make special efforts to raise some funds 
to further the work. Being a small 
organizatior our contribution may not 
amount to íarge sums of money, compara- 
tively speaking but the League can count 
on the whole-hearted support of every 
member of our chapter. 

We have no doubt that other organiza- 
tions among us will give this worthy pro- 
ject their full support, as all are agreed as 
to the need of such a centre, if the Ice- 
landic community here is to keep up anv 
social or combined cultural activities. 

Wishing the Icelandic Naticnal League 
every success in its work, and especially 
in this vital matter of the community 
hall, we remain. 

Yours very sincerely 

The Jon Sigurdson Chapter, I. O. D E. 

F. Benson. Regent. 

H. Danielson, Secretar^G 

UmræÖur urÖu nokkrar um máliÖ. 
Eftir að þeim var lokiÖ, baÖ forseti leyfis 
að mega bæta tveimur mönnum í þing- 
nefndina í því máli. Jón Ásgeirsson lagÖi 
til, og Jón Ólafsson studdi, aÖ leyfi þaÖ 
sé veitt, samþykkt. Forseti skipaÖi þá Pál 
Bardal og Walter Lindal dómara í nefnd- 
ina. 

Ólafur Þorsteinsson gerði tillögu um að 
þinghaldstíma ÞjóÖræknisfélagsins sé 
breytt frá febrúarmánuði til júnímánaðar, 
sem Jón Ólason studdi. Fcrseti benti á 
að á uppástunguna yrði að líta sem til- 
kynningu um lagabreytingu og hún yrði 
því lögum samkvæmt að leggjast fvrir 
næsta þing. 

FræÖslumálanefndin lagði aftur fram 4. 
lið álits síns, og var hann samþykktur og 
svo nefndarálitið í heild. 


104 TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Skýrsla frætSslumálastjóra. Frú Húlm- 
fríSur r>anielson flutti Itarlega og merlti- 
lega skýrslu urn fræSslustarf sitt munn- 
lega. G. J. Oleson lagSi til og Ingibjörg 
Jónsson studdi aS skýrslunni sé veitt mót- 
taka meS þakklæti, samþykkt. 

TiHöguor þing'nefndarinnar í samvlnnn- 
málum við ísland. 

FramsögumaSur séra Valdimar J Ey- 
lands: 

Álit þingnefndar í samvinnumálinu viS 
Island. 

1. ÞingiS þakkar heimsókn hr. Thor 
Thors, sendiherra íslands I Ottawa og 
Washington og frúar hans, og þær hinar 
ágætu kveSjur, sem hann flutti fyrir hönd 
forseta Islands, ríkisstjórnarinnar og 
heimaþjóSarinnar. 

2. ÞingiS fagnar þeirri frétt, aS skip- 
aSur muni verSa á næstunni kanadískur 
sendiherra á tslandi; og telur tilhlýSi- 
legt aS væntanleg framkvæmdanefnd skrifi 
hlutaSeigandi yfirvöldum I Ottawa, og 
láti I ljósi ánægju sína yfir þeirri ráS- 
stöfun. 

3. ÞingiS lýsir ánægju sinni yfir ágætum 
árangri af prestaskiftunum milli útskála 
prestakalls, og Fyrsta lúterska safnaSar 
s.l. ár, og þakkar hlutaSeigandi ijrestum, 
séra Eiríki Brynjólfssyni og séra Valdimar 
J. Eylands, fyrir ávaxtarík störf þeirra til 
eflingar nánari kynna, og menningarlegra 
samskifta milli íslendinga beggja megin 
hafsins. 

Ennfremur vottar þingiS þjóSkirkju Is- 
lands og ríkisstjórn þakklæti sitt fyrir aS 
hafa komiS þessum prestaskiftum í fram- 
kvæmd. Telur þingið æskilegt aS slík 
verkaskifti haldi áfram, á sviSi kirkju og 
kennslumála, og hvetur væntanlega stjórn- 
arnefnd til aS athuga möguleika á fram- 
kvæmdum I því efni. 

4. þingiS dregur athygli aS því hver 
styrkur þjóSræknisstarfseminni hefir ver- 
IS aS gagnkvæmum heimsóknum Islend- 
inga yfir hafiS, og leyfir sér I því sam- 
bandi aS vekja athygli á þeirri hugmynd 
frá fyrri þingum, um aS æslcilegt væri aS 
ÞjóSræknisfélágiS stuSli aS heimsóknum 
rnerkra Islendinga til fyrirlestrahalds og 
annarar þjóSræknislegrar starfsemi á 
meöal vor. 

5. ÞingiS bendir væntanlegri stjórnar- 
nefnd á aS æskilegt sé, aS hún standi I 
nánu sambandi viS ÞjóSræknisfélagiS á 
Islandi, og eigi samvinnu viS þaS um aS- 
stoS þess viS útbreiSsIu íslensku viku- 
blaöanna á íslandi, möguleikum á útveg- 


un íslenskra kvikmynda, og um öll önnur 
x'áS, sem aS gagni kunna aS korna í hinni 
sameiginlegu viöleitni aS brúa hafiS. 

Valdimar J. Eylands, 
Richard Beck, 

G. J. Jónasson, 

G. L. Jóhannsson, 

S. Baldvinson. 

Álit nefndarinnar var i fimm liSum. 
Samþykkt aS i-æSa þaS liB fyrir 118. Allir 
liSirnir samþykktir umræSulaust og svo 
nefndai’álitiS I heild. Samkvæmt uppá- 
stungu frá G. J. Jónassyni, sem var studd 
af BöSvari Jakobssyni. 

Þingnefndai'álitiS í Minjasafnsmálinu. 
FramsögunxaSur séra Valdimar J. Eylands. 

Nefndai'íilit í Minjasafnsxnálinliu 

1. MeS því aS minjasafnsmáliS virSist 
hafa legiS I þagnargildi undanfariS og 
ekicert bæst viS safniS felur þingiS fram- 
kvæmdarnefndinni, aS hlutast til viS Is- 
lensku vikublöSin 1 Winnipeg, ásamt The 
Icelandic Canadian, aS þau birti skrá þá 
yfir muni minjasafnsins, sem prentuS er 
I 21. árg. ársrits ÞjóSræknisfélagsins, veki 
athygli fólks vors aS nýju á þessari viS- 
leitni, og hvetji til frekai'i söfnunar á 
þeim gripum, sem meS réttu eiga heima I 
slíku safni. 

2. AS stjórnarnefndinni sé faliS aS at- 
huga möguleika á því, aö fá geymslupláss 
fyrir minjasafniS I salai-kynnum háskóla- 
bókasafnsins i Manitoba, þar sem þaS 
geymist I þar til geröum skáp, er sé aS- 
gengilegur, einkum því námsfólki, er 
leggja vill stund á íslensk fi-æöi I sam- 
bandi viS hinn fyrirhugaSa kennarastól I 
Islensku og íslenskum bókmentum. 

Valdimar J. Eylands, 
Jón Ásgeirsson, 

Magnús Gíslason. 

Samþykkt var aS ræSa rnáliS liS fyrir 
liS. Fyrsti liSur var samþykktur, annar 
liSur sömuleiSis og nefndarálitiS I heild 
samþykkt. 

pingnefndai'álit í útbreiðsluiniVlum: 
Álit útbreiðsluinálanefndar. 

Nefndin I útbreiSslumálum leyfir sér aS 
gera eftirfarandi tillögur: -— 

1. ÞingiS vottar þökk sína forseta fé- 
lagsins og öSrum þeim, sem unniö hafa 
aS útbreiSslustarfi á árinu, meS heim- 
sóknum til deilda, ræSuhöldum um ís- 
lensk efni, eSa á annan hátt. 

2. ÞingiS leggur áherslu á nauSsyn þess, 
aS stjórnarnefndin kappkosti aö heim- 



ÞINGTÍÐINDI 


105 


sækja deildir félagsins eftir því sem frek- 
ast veriSi viökomiS, aö minsta kosti einu 
sinni á ári, eöa einhver þar til kjörinn 
fulltrúi af hennar háifu. Sérstaklega tei- 
ur nefndin sllkra heimsókna þörf hjá 
þeim deildum, sem fámennar eru og eiga 
erfitt meö samkomuhöld af sjálfs dá'Öum. 
1 því sambandi beinir þingiö þeirri bend- 
ingu til væntanlegrar stjðrnarnefndar að 
hún komi sér í samband viö menn og 
konur af íslenskum stofni víðsvegar, sem 
líkleg væru til að geta orðið að liði um 
heimsóknir til deilda og ræðuhöld á sam- 
komum þeirra, eða meö annari þátttöku 
í slíkum samkomum. 

3. Þingið beinir því til stjórnarnefndar, 
að hún leitist við að stofna deildir þar, 
sem möguleikar kunna að vera fyrir 
hendi, og vinni aö aukinni meðlimatölu 
eldri deilda hvar sem líkindi eru til, að 
slík viðleitni beri árangur. 

4. Þingið álítur, að það væri mjög mikil- 
vægt í sambandi við útbreiðslustarfið, ef 
unnið væri að þvi, aö fá kvikmynd eöa 
talmynd af Islandi og íslensku þjóðlífi, 
helst í litum, til sýningar á samkomum 
deildanna og öðrum samkomum af félags- 
ins hálfu. 

Á þjóðræknisþingi i Winnipeg, 22. feb. 1949 
Richard Beck, 

L. Sveinson, 

S. Baldvinson, 

Böð’var H. Jakobsson, 
Trausti G. ísfeld. 

Framsögumaður Dr. Richard Beck. Var 
álitið I fjórum liðum og rætt lið fyrir lið, 
samkvæmt tillögu Mrs. B. E. Johnson, sem 
var studd af Elínu Hall og samþykkt. 
Fyrsti liður samþykktur, 2. og 3. og 4. 
sömuleiðis, nefndarálitið í heild samþykkt 
samkvæmt uppástungu Dr. Becks og Jóns 
ólasonar. 

Skýrsla frá söguncfndinni. 

Framsögumaður Jóhann G. Jóhannson. 

Samkvæmt beiðni forseta Þjóðræknis- 
félagsins legg ég fyrir þingið eftirfarandi 
skýrslu frá sjálfboða sögunefndinni, sem 
tók að sér að sjá um áframhald á útgáfu 
á sögu Islendinga I Vesturheimi. 

Eins og þingið veit, þá hafa þrjú bindi 
verið gefin út ■— það síðasta 1945. Nefnd- 
in sjálf sá um útsölu á öðru og þriðja 
bindi hér vestra, en mentamálaráð ís- 
lands annaðist útsölu á Islandi. Bækurn- 
ar seldust vel, en það hefir gengið ver en 
búist var við að fá peninga senda hingað 
frá íslandi. ísland eins og flest Evrópu- 


lönd, hefir ekki haft Canada eða Banda- 
rikjadollara nema af skornum skamti. 
Af því að svo mikið meira af bókunum 
seldust heima heldur en hér vestra, var 
því áframhald á útgáfunni illmögulegt, 
þegar peningar fengust ekki eins og búist 
var við. Ennfremur sagði Þ. Þ. Þorsteins- 
son nefndinni bréflega I desember 1945, 
að hann treysti sér ekki ýmsra ástæðna 
vegna, að halda áfram a.ð skrifa söguna. 

Áttunda nóvember 1947, fengum við 
langt og ýtarlegt bréf frá Mentamálaráði 
Islands. Bentu þeir á að þeir gætu ekki 
sent okkur peninga jafn ótt og þeir inn- 
heimtust heima, því þar væru svo miklir 
gjaldeyris erfiðleikar. En á sama tíma 
gerðu þeir þá tillögu til úrlausnar að þeir 
(Mentamálaráðið) keyptu alt það upplag 
sögunnar sem óselt væri á íslandi. Enn- 
fremur skildist sögunefndinni að í bréfinu 
væri eiginlega tilboð frá Mentamálaráðinu, 
að þeir tækju að sér útgáfu á þeim tveim- 
ur bindum sem eftir væru. — 

Sögunefndin sendi þvi svolátandi tilboð: 

,,Að gegn $2.500,00 borgun í canadískum 
dollurum gefi Sögunefndin kvittun fyrir 
fullnaðar borgun á reikningi við Menta- 
málaráð Islands, (sem þá nam $7019.09): 
er þetta rýmilega tilboð gert með því skil- 
yrði aö Mentamálaráðið á íslandi taki að 
sér áframhald á útgáfu Sögu Islendinga í 
V. Heimi og haldi verkinu áfram til fulln- 
ustu. 

Mentamálaráðið sendi nú nefndinni bréf 
og sagðist ekki geta gefið ákveðið svar við 
þessari tillögu fyr en þeir vissu hvort fáan- 
legur væri maður til að rita tvö bindin, 
sem eftir væru. Vildu þeir helst að ein- 
hver Vestur-lslendingur tæki þetta að sér. 
Þeir báðu Walter J. Líndal héraðsdóm- 
ara, að gera samning fyrir þeirra hönd, 
þegar hæfur maður væri fenginn til að 
halda áfram með verkið. 

Nú hefir samningur verið gerður við 
próf. Tryggva J. Oleson og á handrit 
fjórða bindisins að vera tilbúið fyrir 1. 
ágúst 195 0 og handrit fimta bindisins fyr- 
ir 1. ágúst 1951. 

Það er Sögunefndinni mikið gleðiefni að 
fullvissa er nú fengin fyrir áframhaldi á 
útgáfunni og treystir hún því, að Vestur- 
íslendingar styrki þetta mál með því að 
kaupa þessi tvö bindi, sem enn eru eftir. 
Ekki síður en þau, sem þegar hafa verið 
gefin út. 

Jóhann G. Jóhannsson 

Var skýrslunni veitt mðttaka af þinginu 
með þakklæti. 



106 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Álit þingnefndarinnar 
í byggingarmálinu. 

Byggingarnefndin leggur til að þingiö 
kjósi tvo fulltrúa frá Winnipeg í bygg- 
ingarnefnd og leggur ennfremur til aÖ 
eftirfylgjandi félög séu, hvert um sig, beÖ- 
in að kjósa tvo fulltrúa til aÖ starfa meÖ 
þeim aÖ þessu máli og aÖ slík nefnd hafi 
heimild til aÖ bæta við sig. 

Félögin sem hér er átt við eru. 

Goodtemplarastúkurnar, The Icelandic 
Canadian Club, Jón Sigurdsonar-félagið og 
íslendingadagsnefndin. 

BöÖvar H. Jakobson, G. J. Jónasson 

G. J. Oleson, W. J. Líndal, 

P. Bardal. 

Nokkrar umræður urðu um þetta álit, 
en eftir að menn voru búnir aÖ losa sig 
við það helsta, sem þeir höfðu um það að 
segja, var það samþykkt óbreytt samkvæmt 
tillögu ritara, sem Sveinn Sveinson studdi. 

Forseti las vinsamlegt skeyti, sem hér 
er birt, frá H. P. Hermannssyni ræðis- 
manni Svía í Winnipeg, þar sem hann í 
nafni samlanda sinna þakkar hið djarf- 
mannlega framtak íslendinga í að stofna 
kennaraembætti í íslensku viÖ háskólann 
í Manitoba og meÖ því tryggja framtið 
Skandinavískrar menningar í Canada. 

Icelandic National League. 

Care of Consul Grettir Johannson, 

910 Palmerston Ave., 

Winnipeg. 

On behalf of the Swedish community 
in Winnipeg, I desire to extend sincere 
congratulations to Icelandic Canadians for 
the excellent example set by providing an 
Icelandic Chair at the University of 
Manitoba, thereby assuring promotion 
and perpetuation of Scandinavian cultural 
studies in Canada. 

H. P. Albert Hermannson. 

Swedish Consul. 

Þegar hér var komið, var orðið fram 
orðið dags og því fundi frestað til kl. 9.30 
f. h. næsta dag 23. febrúar. 

Um kvöldið 22. febrúar hélt Frón sitt 
árlega mót. Var það í þetta sinn haldið í 
Marlborough gistihúsinu á Smith stræti 
hér í borginni og var allvel sótt. Skemt- 
anir fjölbreyttar og góðar eins og hér 
segir: 

Ávarp forseta, próf. Tryggva J. Oleson, 

Kórsöngur — Mr. Kerr Wilson con- 
ductor, 

Fiðluspil — Mr. Pálmi Pálmason. 


Kvæði — Mr. Einar Páll Jónsson, 

Einsöngur — Mrs. Elma Gíslason, 

Ræða — Thor Thors, 

Kórsöngur — Mr. Kerr Wilson con- 
ductor, 

Eldgamla ísafold, 

God Save the King, 

Dans. 

Fimti fundur þingsins settur kl. 10 f. h. 
23. febrúar. 

Fundargjörð síðasta fundar lesin og 
samþykkt. 

Þingnefndin í útgáfumáluin lagði fram 
álit sitt. þingskjal númer 44. Framsögu- 
maður Dr. Richard Beck, G. J. Jónasson 
lagði til og Trausti ísfeld studdi að álitið 
sé rætt lið fyrir lið, samþykkt. 

N ef ndai*á li t ú tgáf umálanefnd a r. 

Nefndin í útgáfumálum leyfir sér að 
gera eftirfarandi tillögur: 

1. Þingið þakkar ritstjóra Tímaritsins, 
Gísla Jónssyni, ágætt starf hans að rit- 
inu. 

2. Þingið vottar Mrs. P. S. Pálsson þökk 
sína fyrir áhugasamt og árangursríkt starf 
hennar við söfnun auglýsinga, og tjáir 
jafnframt þakkir sínar öilum þeim, sem 
stutt hafa ritið með auglýsingum. 

3. Þingið þakkar Ljóðræknisfélaginu á 
íslandi fyrir ágæta samvinnu og mikil- 
væga aðstoð í sambandi við útbreiðslu 
Tímaritsins, sem félagið kaupir árlega í 
hundruðum eintaka og útbýtir til með- 
lima sinna. 

4. Þingið felur væntanlegri stjórnar- 
nefnd að annast útgáfu ritsins á komandi 
ári eins og að undanförnu, ráða ritstjóra 
og sjá um aðrar framkvæmdir í því sam- 
bandi. 

Á þjóðræknisþingi 23. febrúar 1949 
Sig. Júl. Jóhannesson, 
Richard Beck. 

Ólína Pálsson. 

Allir liðirnir fjórir samþykktir og nefnd- 
arálitið í heild samþykkt, samkvæmt 
uppástungu Trausta ísfelds, sem var stutt 
af G. J. Jónassyni. 

Forseti skýrði frá, að myndatökukona 
hefði beðið um leyfi til að taka ljósmynd 
af erindrekum þingsins og gestum. Magníis 
Gíslason gjörði uppástungu um, og Mrs. 
Gíslason studdi að leyfið sé veitt, sam- 
þykkt. 

Dr. Richard Beck lagði til að málið um 
breyting á þingtímanum sé tekið til um- 
ræðu á ný. G. J. Jónasson studdi, sam- 



ÞINGTÍÐINDI 


107 


þykkt. G. J. Jónasson reifaöi máliö og 
benti á erfiöleikana, sem á því væri fyrir 
marga, aÖ sækja þingið á þeim tíma, sem 
það nú væri haldiö. Nokkrir tóku til máls 
í því sambandi, meö og móti, en sökum 
þess að ákveðið var að þorbjörn Þorláks- 
son læknir flytti skýrslu sína um háskóla- 
málið kl. 11 þann dag, og komið var fram 
að þeim tíma og læknirinn kominn á þing, 
var umræðum í málinu um timabreyting- 
una frestað samkvæmt tillögu frá Gunnari 
Sæmundssyni, sem Miss Elín Hall studdi, 
og var samþykkt. 

Flutti þá læknirinn skýrslu sína um 
stofnun kennaraembættis i íslensku og 
norrænum fræðum við háskóla Manitoba. 
Skýrslan var munnleg, og þess vegna ekki 
hægt að prenta hana hér. 

Dr. Riehard Beck stakk upp á og Jón 
Ólason studdi, að þingið veiti skýrslunni 
móttöku og þakki Þorbirni læknir fyrir 
hina ýtarlegu skýrslu hans og votti hon- 
um og samverkamönnum hans þökk sína 
og virðingu fyrir hans og þeirra drengi- 
legu framtök i þvi veglega og mikla menn- 
ingarmáli, og var það samþykkt með 
dynjandi lófaklappi. 

Málið um myndastyttu Ix'ií's lieppna. 

Sendiherrann Thor Thors hóf það mál 
og rakti sögu þess itarlega og sagði að 
enn væri komin fram tillaga í Congress 
Bandarikjanna um að veita $50,000.00 til 
að reisa hana eins og um hefði verið talað 
I Washington. Sendiherrann á þakkir slcil- 
ið fyrir áhuga sinn á, og umhyggju sína 
fyrir því máli, sem væntanlega fær nú 
farsælan framgang og það ekki hvað síst 
fyrir hans afskipti af því. 

Málið um breytingu á þingtimanum var 
nú aftur tekið til umræðu, en í sambandi 
við það lýsti forsetinn aftur yfir, að það 
yrði að biða afgreiðslu til næsta þings og 
því þýðingarlaust að ræða það meir að 
þessu sinni. 

Mrs. Hólmfríður Danielson lcvaddi sér 
hljóðs og benti á að skýrsla fræðslumála- 
stjóra, eins og hún hljóðaði í riti félagsins 
nýútkomnu, væri svo viliandi, að hún 
kvað óumflýjanlegt að leiðrétta hana og 
bað þingið um leyfi til að bæta þeirri leið- 
réttingu við þessa árs skýrslu sína svo 
að dálítið vit gæti komist í skýrsluna frá 
fyrra ári. 

Jón ólason lagði til og G. J. Jónasson 
studdi að það leyfi sé veitt, samþyklct. 


Skýrsia 

Umboðsmanns Þjóðræknisfélagsins, 
fyrir árin 1947 og 1948. 

Þegar Þjóðræknisfélagið, vorið 1947, 
gerði þá ákvörðun að skipa umboðsmann, 
sem starfa skyldi að íslenskum menningar- 
málum meðal deildanna, þá var það vegna 
þess, að framtíðarhorfur í þeim efnum 
voru allt annað en glæsilegar. Starfið var, 
sem sé, mjög að dofna, sumstaðar útkuln- 
að, þrátt fyrir baráttu eldra fólksins. Af 
því ég álit, að hver og einn eigi að ávaxta 
það pund, sem hann hefir hlotið, með því 
að vinna ötullega að uppbyggingu sinnar 
samtíðar, þá fann ég það vera skyldu 
mína, að verða við áskorun félagsins að 
takast þetta starf á hendur. 

Þetta gerði ég þó me'ð hálfum huga. 
þar sem enginn gat leiðbeint mér við- 
vlkjandi starfsaðferðum var erfitt að 
skipuleggja starfið fyrir fram. Mitt fyrsta 
spor var þvl eðlilega það, að afla mér 
skilnings á afstöðu fólks til Islenskra 
menningarmála og getu þess til fram- 
kvæmda I þeim efnum. Því miður var að 
finna, I hverri bygð, sem ég heimsótti, 
fremur lítinn hóp eldra fólks starfandi að 
þjóðræknismálum, sem var I þann veginn 
að verða ráðþrota hvað gera mættí, til 
þess að bjarga þessum málum við. Yngra 
fólkiö skildi fyrst I stað alls ekki hvað 
við var átt, er ég talaði um gildi fræðslu- 
starfs I íslenskum bókmentum. En nú, 
eftir að hafa talað við fjölda yngra og 
miðaldra fólks, finn ég að mikið er hægt 
að gera tii þess aö efla samtök meðal 
Vestur-lslendinga um áhugamál þeirra. 

Það er ekki hægt að neita því að starfs- 
fólk yfirleitt, og kennarar sérstaklega, 
voru orðnir uppgefnir og óáræðnir fyrir 
þá sök, að þeim fanst svo litil hjálp koma 
utanað. — Þess vegna er þetta fólk nú 
mjög þakklátt Þjóðræknisfélaginu fyrir 
þann stúðning, sem umboðsmanni þess 
hefir auðnast að láta því í té. Það er erfitt 
að ímynda sér allar þær torfærur, sem á 
veginum hafa verið. pað er ekki álitið 
neitt sældarbrauð að vera barnakennari 
þó starfið sé alt útlagt fyrir fram, öll 
gögn lögð upp i hendurnar á kennurun- 
um, og reglubundnir samfundir haldnir 
með öllum aðilum, til frekari athugunar 
og umbótar starfinu til handa. En árum 
saman hafa íslensku kennararnir unnið 
einangraðir, við óskipulagt starf, með 
verkefni mjög af skornum skemti, og litla 
sem enga uppörfun frá meðbræðrum sín- 
um. Það var þvi alls ekki að furða, þó 




108 


TIMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


þeir, sem lengi hafa lagt fram krafta sína 
þessu máli til eflingar, væru nú aS gugna 
og gefast upp. 

Eftir tveggja mánaSa undirbúnings- 
tímabil og nokkur bréfaviSskipti viS all- 
ar deildir ÞjóSræknisfélagsins, þar sem ég 
útskýrSi þær starfsa'SferSir, er ég áleit 
heppilegastar, hófust heimsðknir mínar 
til deildanna um miSjan sept. 1947, og var 
þeim haldiS uppi fram í júnílok 1948. 

Alls voru ger'Bar 27 ferSir til tiu deilda. 
Fundir voru haldnir meS embættismönn- 
um deildanna; íslenskukennarar voru út- 
vegaSir og fundir haldnir meS þeim og 
öSru starfsfólki. Ég hefi haft 24 samtals- 
fundi meS nefndum, kennurum og deild- 
um I heild, þar sem almennar umræður 
hafa veriS um, hvernig best mætti efla 
viShald íslenskrar menningar hér vestan 
hafs. Ég var viSstödd viS 14 kenslustundir 
í Riverton, Gimli og Lundar og sótti stöS- 
ugt laugardagsskólann I Winnipeg. Ég 
veitti kennurunum aSstoS viS kensluaS- 
ferSir, sagSi börnunum sögur um ísland, 
og annaSist söngkenslu á skólunum. Auk 
þess heimsótti ég I byrjun starfsins 80 
heimili í Winnipeg og úti I bygSunum. 
Fyrir tilmæli kennaranna hefi ég fjölrit- 
aS meira en 3,000 eintök af lesköflum, 
söngvum, vísum og kvæSum til afnota á 
skólunum. Til þess aS vera i stöSugu sam- 
bandi viS starfsfðlkiS alt, hefi ég skrifaS 
því um 200 bréf. Fimm erindi um ísland 
voru flutt á samkomum deildanna og 15 
stutt ávörp um íslensk menningarmál á 
opnum fundum þeirra. Tvívegis var ég 
beSin aS flytja erindi um ísland á sam- 
komum hérlendra ungmennafélaga I 
Winnipeg. 

Séra P. M. Pétursson gerSi sér ferSir 
meS mér til Gimli, Riverton og Selkirk, 
þar sem hann sýndi íslenska kvikmynd, 
og höfSu bæSi börn og fullor'Snir ánægju 
af þvi. StarfsfólkiS væri mjög þakklátt, ef 
Þjóðræknisfélaginu tækist að útvega fleiri 
myndir frá Islandi. 

Sem umboSsmanni félagsins var mér 
boSiS a'Ö ávarpa skemtisamkomu aS VíSir, 
Man., og útskýrSi ég þar fræSslustarfsemi 
þess. Einnig flutti ég erindi á samkomum 
deildanna i Selkirk og- Brown. í júní var 
mér boSiS til Vancouver, B. C. til þess aS 
flytja þar fyrirlestur á hinni árlegu hátíS 
deildarinnar ,,Ströndin“, og þar i borg 
flutti ég einnig erindi um ísland á elli- 
heimilinu ,,Höfn“. 1 júli var ég gestur ís- 
lendingadagsins i Blaine, Wash., og ræddi 
þar áhugamál Þ.iðSræknisfélagsins. 


Sem árangur af þessari fræSslutilraun 
ÞjóSræknisfélagsins má nú telja 450 
manns, — börn, unglinga og fullorðna, — 
sem tóku þátt í íslenslcri menningarstarf- 
semi. Fjórir íslenskir skólar voru starf- 
ræktir; barnasöngflokkur var stofnaSur í 
Selkirk og undirstöSur iagSar aS stofnun 
barnasöngflokka í Glenboro og Baldur. 
Tilsögn var veitt í leiklist, leíkflokki 
,,Esjunnar“ í Árborg; og tvö fræSslufélög 
(adult study groups) voru starfrækt. þess 
utan hafa nokkur ungmenni I Winnipeg, 
sem ekki gátu sótt skólann, notiS tilsagn- 
ar í Islensku í heimahúsum. Leskaflar og 
annaS íslenskt efni hefir veriS sent fjölda 
af fólki víSsvegar, sem ekki hefir tæki- 
færi til þess aS fá tilsögn I íslensku, en 
fýsir aS fá ofurlitla ni'SurstöSu I málinu. 

íslensku skólarnir héldu góSar loka- 
samkomur viS mikla aSsókn. Samkoma 
laugardagsskólans I Winnipeg var frá- 
bærlega vel sótt og tókst meö ágætum. 
Þátt I skemtiskránni tóku 26 börn meS 
söng, framsögn og sýndu íslenskan sjón- 
leik. 

Kennarar og aSrir, sem þátt tóku I 
fræSslustarfinu eSa undirbúningi þess 
voru: Riverton: Mrs. F. V. Benedietson, 
Mrs. O. Coghill, Miss K. Skúlason, Miss 
S. Brynjólfson, Miss Elma Johnson, Mrs 
Anna H. Árnason, Lawrence Johnson. og 
Miss E. Cuddy; Gimli: Mrs. J. Tergesen. 
Mrs. H. G. Sigurdson, Mrs. I, N, Bjarnason. 
Mrs. Eiin Einarson, Mrs. Th. Kardal, Mrs. 
Helga Johnson, Mrs. O. N. Kardal og Miss 
A Miller; Lundar: Mrs. O. Thorgilson, Mrs. 
L. Sveinson, Mrs. S. Hofteig, séra H. 
Johnson, Miss Ásta Björnson, Miss 
Pauline Johnson og V. J. Guttormsson: 
Winnipeg: Mrs. E. P. Jónsson, Mrs. I. 
Ingjaldson, Miss S. Eydal, Miss Katrín 
Brynjólfson, Mrs. HólmfríSur Danielson og 
Miss Corrine Day; Selkirk: Gunnar Er- 
lendsson og Einar Magnússon Baldur: 
Mrs. Borga Magnússon og Miss Anna 
Sveinson; Gienboro: G. J. Oleson og séra 
Eric H. Sigmar. 

Fræðslufélögin samanstanda af ungu og 
miSaldra fólki, sem ' tilheyrir annari og 
þriSju kynsióS Vestur-lslendinga. Fæst af 
því hafSi áSur gefiS sig aS íslenskum 
fræSum, en sýnist nú þegar hafa haft 
mikla ánægju af samfundunum og þeirri 
uppbyggingu, sem þar er a'S fá. Vil ég 
sérstaklega minnast Riverton-félagsins 
sem telur 18 me'Slimi er mæta hálfsmán- 
aÖarlega. Er starfið var skipulagt var kjör- 
inn leiðsögumaSur fyrir hvern fund. Á 



ÞINGTlÐINDI 


109 


hverjum fundi var tekinn til meSferSar 
kafli úr bókinni „Ieeland’s Thousand 
Years“, og' allir meölimir eiga bókina og 
kyntu sér eínið fyrirfram. Fundarstjóri sá 
um að útvega Islenskt lesmál, sem átti við 
verkefni fundarins og stýrði umræðum. 
Þannig voru lesnir, fyrsta starfsárið, kafl- 
ar úr íslendingasögunum, úr Völuspá og 
Hávamálum. Áhugi þess félags hefir farið 
vaxandi og byrjaði það annað starfsár 
sitt s.l. haust. Meðlimir eru nú að kynna 
sér sögu Vestur-íslensku landnemanna, og 
hafa til aflesturs fyrirlestra þá sem flutt- 
ir voru fyrir Ioelandic Canadian Evening 
School, og stðar prentaðir í ritinu, The 
Icelandic Canadian. Auk þess leggja með- 
Iimir til þær heimildir, sem þeim hefir 
auðnast að safna saman. 

Þessari starfsaðferð mætti gjarnan gefa 
gaum; og takist að útbreiða hana þá er 
íslenskunni hér ekki eins mikil hætta búin. 
í Winnipeg eru óteljandi fræðslufélög, t. d. 
meðal Skota, Ira og Englendinga, sem 
starfrækt eru til þess að gefa fólki tæki- 
færi að koma saman I smáhópum og kynna 
sér verk frægustu rithöfunda og skálda 
sinnar þjóðar. Það er þvl réttmætt að ís- 
lendingar haldi við þess konar fræðslu- 
starfsémi sln á milli og gefi sig að bók- 
mentum sinnar þjóðar, sem sígildar eru 
og dáðar af mentafrömuðum heimsins. -— 
Sllk starfsemi er ekki einungis til upp- 
byggingar og skemtunar fyrir þá, sem 
taka þátt I henni, þvi alt sem efiir and- 
legan þroska einstaklingsins hefir bæt- 
andi áhrif á umhverfið I heild, og þess 
gerist ætíð þörf, — og ekki síst nú á 
tímum. 

Mig langar til að skýra með fáum orð- 
um frá menningarstarfi, sem oss Islend- 
ingum finst e. t. v. nokkuð nýstárlegt. Þó 
það væri óbeinlínis afleiðing af fræðslu- 
starfi þvl, er ég hafði með höndum og 
nyti allrar þeirrar aðstoðar er ég gat 
veitt, þá var það unnið algerlega af kenn- 
ara og börnum, sem eltki eru af íslensku 
bergi brotin, og sýnir oss að margt er 
hægt að gera til þess að glæða áhuga 
barnanna fyrir íslenskum efnum. 

Vinkona mín, Miss Marion Henderson, 
sem er yfirumsjónarmaður með söng- og 
tónlistarkenslu I barnaskóla Iroquois Falls, 
Ontario*, ásetti sér að kynna börnunum I 
sínum bekk, ísland. 1 sambandi við mann- 
félagsfræði skólans (Social studies) er 
kennaranum leyfilegt að innleiða verkefni, 
sem ekki er á kensluskránni, ef börnin 


sýna nægan áhuga og eru viljug að sinna 
þvl I frístundum slnum. 

Það yrði of langt mál að lýsa þeirri fá- 
dæma fyrirhöfn, sem þessi gáfaða og ment- 
aða stúlka tókst á hendur, til að gera 
þetta Islenslta fræðslustarf veglegt og 
skemtilegt. ítarleg grein er rituð um það 
I Icelandic Canadian (vorheftið, 1949), en 
hér verður aðeins minst -á aðalatriðin. 

Síðastliðið haust, eftir að hafa vakið 
áhuga nemendanna, skipti kennarinn með- 
al þeirra öllum bókum og ritum um ís- 
land, sem við hendina voru og hægt var 
að fá að. Á þriggja mánaða tímabili. sem 
starfið náði yfir, lásu börnin þessar bæk- 
ur: Iceland in Story and Picture; Iceland 
(V. Stefánsson); Mankind Throughout 
the Ages; The'Great Sea Dragon; Canada’s 
Story: Famous Canadian Stories; Dis- 
coverers and Explorers of North America; 
Pathfinders of North America; Iceland’s 
Thousand Years; margar greinar úr 
Uook oi' Iinowledge og National Gcograpli- 
ic Magazine; 16 greinar úr Icelandie 
Canadian. (um sögu og bókmentir Is- 
lands og um sögu og starf íslendinga 
vestan hafs). Við kenslustundir ræddu 
svo börnin um það, sem þau höfðu lesið 
og kyntu sér kortið af íslandi og Ameríku. 
Þau skrifuðust á við íslensk börn 1 Mani- 
toba, og söfnuðu Islenskum munum, 
söngvum, myndum og handiðnaði, sem 
þau síðar höfðu til sýnis á miðsvetrar- 
samkomu skólans, og útskýrðu fyrir for- 
eldrum sinum. Á samkomunni var einnig 
til sýnis, á ofurlitlu leiksviði, táknmynd 
(Tableau) af komu Leifs Eiríkssonar til 
Ameríku árið 1000. Að lokum sungu börn- 
in fyrir samkomugesti „Sólskríkjan" I 
enskri þýðingu. 

þessa tilraun I menningaráttina gerðu 
ellefu og tólf ára gömul börn, I afskekktu 
þorpi I norðurhluta Ontario fylkis. En 
þau hefðu ekki gert það nema fyrir áhuga 
og hugsjónir Miss Henderson, sem fann 
nautn I þvi að byggja upp andlegan þroska 
barnanna, auka víðsýni þeirra og skilning 
á verðmætum þeim, sem ýms þjóðarbrot 
eru að leggja I vöggu hinnar ungu Canad- 
isku þjóðar. Væri ekki hugsanlegt að börn 
og unglingar af íslenskum stofni gætu haft 
ánægju af starfsemi eins og þessari, ef 
aðeins hinir eldri leiðtogar hefðu áræði, 
framsýni og andagift til þess að vísa þeim 
veginn? 

Við vonum öll að hin fagra hugsjón um 
að stofna kennarastól I tslenskum fræð- 
um við Manitoba háskólann megi rætast. 



110 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Samt mun sú kensla, sem þar fer fram, 
ekki ná til fjöldans. Þjóðræknisfélagið 
hefir því skilið að til viðhalds íslenskrar 
tungu og bókmenta meðal almennings 
hér vestan hafs, þarf annað og meira á- 
tak. Enda hefði það ekki færst í fang um- 
svifamikið og- kostnaðarsamt starf á þessu 
sviði ef ekki væri álitið að með því væri 
stigið mikilvægt spor í rétta átt. 

Góðir og gamlir þjóðræknisvinir hafa 
sagt við mig oftar en einu sinni s.l. ár. 
,,Það tekur kraftaverk að bjarga við okk- 
ar íslensku menningu hér vestra, eins og 
nú er komið“. petta mun vera nær sanni. 
Og Þjóðræknisfélagið á þakkir skilið fyrir 
þessa tilraun til þess að gera kraftaverk! 

Einstaklingsátakið virðist oft léttvægt, 
og fæstir íslendingar eru færir um að 
leggja stórfé til menningarmála, enda er 
ekki hægt að miða menningarstarf óeigin- 
gjarnra sjálfboðaliða við dollara. Og ekki 
má gleyma því, að andlegur þroski mann- 
kynsins, — það sem hann er þó á veg 
kominn, — á mikið að þakka fórnfúsum 
sjálfboðaliðum, sem öld fram af öld hafa 
lagt fram krafta sína góðum málefnum 
til eflingar. Ef hægt væri, meðal vor 
Yestur-tslendinga, að sameina starfskrafta 
allra þeirra, sem hafa trú á gildi íslenskr- 
ar menningarviðleitni, þá mætti ef til vill 
vinna kraftaverk! 

E>ó starf mitt í þágu fræðslumála í>jóð- 
1 æknisfélagsins hafi útheimt mikið þrek 
og valdið mér allmikillar áhyggju, þá hef- 
ir mér samt sem áður, verið veruleg á- 
nægja að samstarfinu við alt það fólk, sem 
ann þessum málum, og óspart leggur fram 
krafta sína þeim til stuðnings. Ég get ekki 
nógsamlega þakkað hina framúrskarandi 
alúð og hjálpfýsi, sem starfsfólk deildanna 
hefir auðsýnt mér, að ég ekki minnist á 
hina frábæru gestrisni og velvild, sem ég 
hefi orðið aðnjótandi. Viðkynning mín og 
samstarf við alt þetta ágætis fólk hefir 
orðið mér persónulega til uppbyggingar og 
málefnum Þjóðræknisfélagsins til eflingar. 

Því miður er mér ekki unt að gefa kost 
á mér í umboðsmannsstöðuna að ári, en ég 
mun styrkja þetta mikilvæga málefni fram 
vegis, eftir megni. Ég óska Þjóðræknisfé- 
laginu allra heilla með framhald þessa 
starfs og með öll sín störf. Svo er mér, 
að endingu, ljúft að votta þakklæti mitt 
öllum þeim, sem af mikilli vinsemd og 
alúð hafa styrkt fyrirtækið. 

HÓLMFRÍÐUR DANIELSON 

Fundi frestað til 1.30 e. h. 

Sjötti fundur þingsins settur kl. 2 e. h. 


Fundargjörningur frá síðasta fundi les- 
inn og samþykktur. 

Umræðum um þingtímabreytinguna var 
haldið áfram og tóku allmargir til máls. 
Að lokum lýsti forseti því yfir, að málið 
gæti ekki orðið útkljáð fyr en á næsta 
þingi, og að tilkynning G. J. Jónassonar 
yrði að takast sem tilkynning um laga- 
breytingu og gæti ekki komið til atkvæða 
og úrskurðar fyr en á næsta þingi. 

Var nú komið fram að þeim tíma, sem 
embættismannakosningar skyldu fram 
fara samkvæmt ákvæði félagslaganna og 
var því gengið til kosninga. 

Útnefningarnefnd þingsins stakk upp á 
að séra Philip M. Pétursson sé endurkos- 
inn forseti, og þar sem enginn annar var 
tilnefndur í embættið, var hann kosinn 
í einu hljóði. Útnefningarnefndin stakk 
upp á prófessor T. J. Oleson fyrir vara- 
forseta. Einnig var stungið upp á Walter 
Líndal dómara, fleiri voru ekki útnefndir 
og var gengið til kosninga skriflega á mið- 
um og var prófessor T. J. Oleson kosinn. 
Útnefningarnefndin stakk upp á Ragnari 
Stefánssyni fyrir skrifara, stungið var 
einnig upp á Jóni Bíldfell, var kosið á 
miðum. J. J. Bíldfell hlaut kosningu. 

Útnefningarnefndin stakk upp á frú 
Ingibjörgu Jónsson fyrir varaskrifara og 
var frú Ingibjörg kosin. 

Fyrir féhirðir var G. L. Jóhannson end 
urkosinn í einu hljóði, Varaféhirðir var 
kosinn Grettir Eggertson. Fjármálaritari 
var Guðmann Levy endurkosinn í einu 
hljóði. í varafjármálaritaraembætti voru 
tveir tilnefndir A. G. Eggertson og Trausti 
ísfeld, hlaut sá fyrnefndi kosningu. Skjala- 
vörður var endurkosinn Ólafur Pétursson. 
Yfirskoðunarmenn endurkosnir þeir Stein- 
dór Jakobsson og Jóhann Beck. Útnefn- 
ingarnefnd var engin kosin. 

Að kosningunni afstaðinni kvaddi Paul 
Bardal sér hljóðs og stakk upp á, að for- 
seti pjóðræknisfélagsins og Grettir L. Jó- 
hannson séu kosnir í milliþinganefnd í 
byggingarmálinu. Hann gerði og þá fyrir- 
spurn, hvort að ákvæði þingsins frá fyrra 
ári um að gefa framkvæmdarnefnd Þjóð- 
ræknisfélagsins vald til að kaupa bygg- 
ingarland, og selja byggingu félagsins á 
Home Street væri enn í gildi? Til frekari 
áréttingar gjörði Mr. Bardal uppástungu 
um að þingsályktunartilllagan frá fyrra 
árs þingi í byggingarmálinu, sé endur- 
nýjuð af þinginu, að undanteknum öðrum 
lið þessa álits. Var sú tillaga studd og 
samþykkt. 




ÞINGTÍÐINDI 


111 


Gísli Jónsson stakk upp á, Jón Ólason 
studdi, að álitiS sé rætt liS fyrir liö, sam- 
þykkt. 

1. liSur samþykktur. 

3. liður saniþykktur sömuleiSis. 

4. liö'ur einnig- samþykktur. Nefndarálit- 
iS í heild samþykkt, aS undanteknum 
öSrum liS þess. 

Nefndin í eiginhandritarmálinu lagSi aö 
nýju fram álit sitt í því máli. 

1. ÞingiS vottar Lárusi S. Ólafssyni á 
Akranesi á íslandi innilega þökk siná fyrir 
þann áhuga á framhaldandi sambandi og 
samvinnu milli Islendinga austan hafs og 
vestan, og þann góShug og forsjálni, sem 
lýsir sér meS sendingu bókar hans vestur 
um haf, er nota sltuli til söfnunar eigin- 
handarnafna Islendinga vestan hafs, á- 
samt fæSingardegi og fæSingarstaS og nú- 
verandi dvalarstaö þeirra. 

2. Nefndin ieggur til. aS fengnir séu til 
samvinnu í þessu rnáli, forsetar og ritarar 
hinna ýmsu deilda, til aö taka aS sér aS 
sjá um innritun eiginhandarnafna sem 
flestra íslendinga í bókina, og sé tilnefnd- 
ur viss tími, sem hún skuli vera I vörslum 
hverrar deildar. 

3. par sem tilgangslitiS er aS senda bók- 
ina út um landsbygSir aS vetri til, leggur 
nefndin til aS henni verSi rástafaS í hönd- 
um deildanna Fróns í Winnipeg og Brúin 
í Selkirk til vors. 

John M. Ólason 
Trausti G. ísfeld 
Gunnar Sæmundson 

Eftir nokkrar umræSur var nefndar- 
álitiS samþykkt. 

Einar Páll Jónsson lagSi til aS þingiS 
vottaSi Lárusi Seheving Ólafssyni þökk 
sína fyrir góSvild og framtak er þessi 
ræktarsemi hans bæri vott um í garS Vest- 
ur Islendinga meö því aS standa á fætur. 
Var þaS gjört meS dynjandi lófaklappi. 

Dr. Richard Beck flutti kveSjur og árn- 
aSaróskir til þingsins frá Dr. Haraldi Sig- 
mar í Vancouver, og frú Elinborgu Lárus- 
dóttur I Reykjavík. Tók Dr. Beck aS sér 
aS svara kveSjuskeyti Dr. Sigmars, en 
ritara var faliS aS svara og viSurkenna 
kveSju frú Elínborgar. 

Háskólajnálið. Framsögn í því hafSi 
próf. Tryggvi J. Oleson, 

Nefndin, sem sett var í háskólamálinu 
leggur eftirfarandi tillögur fyrir þingiS: 

1. Nefndin lætur í ljós ánægju sína yfir 
framgöngu og viShorfi þessa máls eins og 
þaS birtist i skýrslu Dr. Thorlakssonar. 


2. Nefndin lætur í ljósi ánægju sína yfir 
þeirri fullvissun háskólasjóösnefndarinnar 
aS nafna allra þeirra, er leggja til stólsins 
verSi getiS I skrá þeirri, er geymir sögu 
stólsins. 

3. Þar sem verSur nauSsynlegt að leita 
almennra samskota upp aS í minsta lagi 
?20.000,00 leggur nefndin til: (a) aS Þ.F.Í. 
V. og deildir þess taki virkan þátt í söfnun 
þessa fjár. (b) aS Þ.F.I.V. og deildir þess 
leitist viS aS safna frá almenningi aS 
minsta kosti $15.000,00 fyrir 17. júni 1952 
(c) að framkvæmdarnefnd Þ.F.Í.V. í sam- 
ráSi viS deildir þess ráSstafi meS hverjum 
hætti þessu fé skuli safnaS. (d) Nefndin 
vill samt leggja tii aS lámark einstaklings 
tiliags sé $25.00, sem þurfi þó ekki aS 
greiSast I einu lagi, svo lengi sem upphæSin 
lofuS sé greidd fyrir 17. júni 1952 og aS 
framkvæmdarnefnd Þ. F. í. V. láti prenta 
skírteini, er nota má þegar upphæSin er 
greidd öSruvísi en í einu lagi. 

4. Nefndin hvetur deiidir p. F. 1. V. aS 
greiða eins vel og mögulegt er götu Thor- 
lakssonar og samnefndarmanna hans, er 
hann heimsækir hinar ýmsu bygSir ís- 
lendinga í sumar. 

Gunnar Sæmundsson 
Einar Magnússon 
Tryggvi J. Oleson. 

Samþykkt var aS ræSa nefndarálitiS iiS 
fyrir liS. 

1. liSur samþykktur. 

2. liSur samþykktur. 

3. liSur var í þremur köflum, eSa staf- 
liöum, a) liSurinn samþykktur, b) liSurinn 
sömuleiSis. Walter Lindal dómari stakk 
upp á aS c) liðurinn sé feldur úr nefndar- 
álitinu, Trausti tsfeld studdi og var uppá- 
stunga dómarans samþykkt. 

4. liSur samþykktur og nefndarálitiS 
með áorSinni breytingu samþykkt. 

Milliþinga Iaganefndar álit. Prófessor 
Tryggvi J. Oleson lagSi álitiS fyrir þingiS. 

Milliþinganefnd sú, sem kosin var til 
aS yfirfara grundvallarlög félagsins og at- 
huga hvort gleymst hefSi aS innfæra 
breytingar á þeim. tilkynnir að hún hafi 
ekki fundiS neinar óinnfærSar breytingar 
viS grundvallarlög félagsins. 

T. J. Oleson 
Ingibjörg Jónsson 
Ragnar Stefánsson 

Ritari lagSi til aS álitiS sé samþykkt, 
var þaS stutt af Jóni M. Ólasyni og sam- 
þykkt. 



112 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Walter Líndal dómari gerSi uppástungu 
um, aS útnefningarnefnd sé ekki kosin í 
ÞjóSræknisfélaginu á yfirstandandi ári. 
Trausti ísfeld studdi, samþykkt. Forma'5- 
ur Nýmálanefndar, frú Ingibjörg Jónsson 
lagði fram þingneCndaráliti'S í því máli. 
Var álitiS i þremur l'Sum. 

Álit nefndarinnar í X.vjuin niáluni. 

1. þingiö leggur til að tekiö verði á 
starfsskrá félagsins að styrkja efnileg ung- 
menni til listanáms á líkan hátt og gert 
var fyrir Agnesi Sigurdson. 

2. Þingið leggur til að slíkur styrkur 
verði takmarkaður við vissa upphæð, er 
stjórnarnefndin ákveður. 

3. Þingið leggur til að öllum beiðnum 
um slíkan styrk sé visað til stjðrnar- 
nefndar. 

Ingibjörg Jónsson 
Svana Sveinson 
G. J. Jónasson. 

Samþykkt var að ræða álitið lið fyrir lið. 

1. liður samþykktur. 

2. liður samþykktur. 

3. liður sömuleiðis, álitið í heild sam- 
þykkt. 

Fundi frestað samkvæmt uppástungu 
frá Dr. Beck, sem var studd af Guttormi 
J. Guttormssyni, til kl 8 e. h., samþykkt. 

Sjöundi fundur þingsins settur í Fyrstu 
lútersku kirkjunni á Victor stræti kl. 8:30 
f.h. 

Samþykkt var að fresta samþykkt á 
fundargjörð síðasta fundar og fela fram- 
kvæmdarnefnd Þjóðræknisfélagsins að 
ganga frá honum ásamt síðasta fundar- 
gjörningnum. 

Ritari las bréf frá þjóðræknisdeildinni 
Snæfell, ritað af séra Sigurði Kristofers- 
syni, þar sem afsökun var færð fram fyrir 
því, að deildin gat ekki sent fulltrúa á 
þingið. Rltari stakk upp á að tilkynn- 
ingunni sé veitt móttaka, Dr. R. Beck 
studdi, samþykkt. 

Þá hófst skemtiskrá kvöldsins og var 
hún sem hér fylgir: 

1. Thora Ásgeirsson, Planó sóló 


2. Ræða, herra Thor Thors sendiherra 

3. Binsöngur, herra Erlingur Eggertsson 

(Sigrid Bardal spilaði undir). 

4. Ræða, Dr. Richard Beck 

Að skemtiskránni lokinni kvaddi for- 
seti ritara til að bera fram nöfn heiðurs- 
félaga og voru þau þessi: 

Þorbjörn læknir Thorlaksson I Winni- 
peg, Guðmundur Grímsson dómari í Rugby 
N. D. og dómprófastur Friðrik Hallgrlms- 
son, Reykjavík. Forseti bar nöfn þessara 
manna upp til samþykktar hvert út af 
fyrir sig, fyrst Þorbjörn Thorlaksson, sem 
Dr. Beck studdi, I öðru lagi Guðmund 
Grímsson sem Jón M. Oiason frá Moun- 
tain studdi og í þriðja lagi séra Friðrik 
Hallgrimsson, sem Grettir L. Jóhannson 
studdi og var útnefning allra mannanna 
samþykkt af þinginu með fögnuði. 

Sendiherra Islands herra Thor Thors 
afhenti Guttormi J. Guttormssyni stjörnu 
Fálkaorðunnar, og Guttormur þakkaði 
fyrir sæmdina. 

Skýrsla fjárinálanei'ndar þing-sins 

Skýrslur þær og skilríki, sem fram hafa 
verið lögð á þessu þingi, eru vel og skil- 
merkilega af hendi leyst. Skýrslur hafa 
allar verið yfirskoðaðar af yfirskoðunar 
mönnum félagsins og bera með sér sæmi- 
legan efnahag. 

Lesin og samþykkt. 

Einar Magnússon 
Hallgrlmur Sigurðsson 
Ólafur Þorsteinsson. 

Að slðustu var stjórnarnefnd Þjóð- 
ræknisfélagsins falið að annast alt nauð- 
synlegt sem kynni að hafa gleymst. 

Áður en þessu 30 þjóðræltnisþingi Is- 
lendinga I Vesturheimi var slitið voru 
þjóðsöngvarnir Islenski og breski sungnir 
af öllum hressilega og vei. Tveir forsetar 
stjórnuðu þessum síðasta fundi þingsins, 
Tryggvi J. Oleson skemtiskránni, en séra 
Philip M. Pétursson fundarstörfum. 

PHILIP M. PÉTURSSON, forseti 
J. J. BlLDFELL, ritari. 



FÉLAGATAL 1949 


17 


Phone 88 365 S. H. LARSON, Manager 

WONDERLAND 

T H EAT R E 

SARGENT AND SHERBROOK 


Sagas of Heroic 
Pioneers in Manitoba 
. . . . The lcelanders 

The sons and daughters of 
the early Icelandic pioneers 
benefitting from the toil of 
their forebears have turned their zeal to additional fields. Today, 
they distinguish themselves in the fields of law, literature, 
theology, medicine and agriculture. 

The past and present contributions of the Icelanders assure 
them a permanent position in Canada’s culture. 

*I)RE \v R v s m. 


REYKDAL & SONS 

CONTRACTORS 

FREIGHTING, ROAD BUILDING, 

BRUSH CLEARING AND BULLDOZING 

979 INGERSOLL STREET WINNIPEG 

Phones 22 912 - 935 973 


ICELAND 

IN 

MANITOBA 






18 


AUGLÝSINGAR 













FÉLAGATAL 1949 


19 


Minneota, Minn. 

Gunnar S. Bardal 
Sr. Guttormur 
Guttormsson 
Einar Hallgrimsson 
J. P. Isfeld 
Jóseph Jósephson 
John A. Johnson 
John L. Johnson 

National City, Calif. 
John S. Laxdal 


Nevv Bmnswick, N.J. 
Rutger’s University 
Library 

Prófessor Helgi Johnson 

New Haven. Conn. 
Próf. Adolph B. Benson 
Yale University Library 

New XJlm, Minn. 

Hon. A. B. Gíslason 


New York, N.Y. 

Edvard Frímannsson 
GarSar Gislason 
Jón GuSbrandsson 
Hannes Kjartanson 
Gunnar Magnússon 
Georg östlund 
Dr. E. Thorláksson 
Ólafur Johnson 

Park River, N. Dak. 

Theodore Eyjólfson 













20 


AUGLÝSINGAR 














FÉLAGATAL 1949 


21 


Plilladelpliln, Pcnn. 
Próf. Axel J. Uppvall 

Dr. Caroline Brady 

Portland, Orc. 

BarSi Skúiason 
OuSm. Thorsteinsson 
Mr. N. B. Johnson 

Poulsbo, Wash. 

Mrs. H. F. Kyle 

Prlnoeton, N.Y. 
Próf. R. V. Lindebury 

Oxnaixl, Calif. 

Jóhannes Sveinsson 

Rlo I/iiulc, Cnlif. 

E. M. Thorsteinsson 

Rngby, N. Dnk. 

Dr. Chr. G. Johnson 

San Dicgo, Calil'. 

J. K. Steinberg 
Mrs. V. Melsted 

Seattle, Wasli. 
Thórir Björnsson 
Mrs. Margrét Benedicts- 
son 

B. J. Einarsson 
Mrs. Helga K. Sumar- 
liSason 

B. I. Einarsson 


St. Panl, Minn. 

Minnesota Historical 
Society 

Topcka, Kans. 

J. B. Linderholm 

Toppenish, Wasli. 

Mrs. Bergþóra Benedict- 
son 

Upham, N. Dak. 

E. J. BreiSfjörS 

Virglnia, Mlnn. 
Magnös Magnússon 

Washington, D.C. 
John M. Echols 
Mrs. Mekkin S. Perkins 

Willianisburg, Va. 

Próf. Jess H. Jackson 

Woodridge, Mass. 

J. R. Skaptason, Ph.D. 

5. DEILDIR 
“Frón” 

Winnipcg. Man. 

Hannes Anderson 
Halldór Árnason frá 
Höfnum 
S. S. Anderson 
Mrs. S. Árnason 
Jochum Ásgeirsson 


Mrs. Jochum Ásgeirsson 
Jón Ásgeirsson 
Mrs. Oddný Ásgeirsson 
Dr. Kristján J. Backman 
Mrs. Kr. J. Backman 
Mrs. Salóme Backman 
Gunnar Baldvinsson 
Mrs. Sylvia Barber 
Arinbjörn S. Bardal 
Jóh. Beck 

Mrs. Vigfúsína Beck 
S. Benjamínsson 
Jón Benediktson 
Jón Bergman 
Rafnkell Bergson 
Þorkell Bergvinsson 
GutSm. M. Bjarnason 
Mrs. Ingibj. Bjarnason 
ólafur Bjarnason 
P. K. Bjarnason 
Miss Sæunn Bjarnason 
Andrés J. Björnsson 
DavíÖ Björnsson 
Mrs. Davíð Björnsson 
Mrs. Lárus Björnsson 
Jónas Björnsson 
Mfs. Morey Block 
Hjörtur Brandson 
Magnús Brandson 
Oddur Brandson 
Gunnar Brynjólfsson 
Mrs. Ingibjörg Butler 
Mrs. Anna Cameron 
Miss FriÖmunda Christie 
Mrs. Jónína Christie 
Sigurjón Christophersson 
Mrs. Jóhanna Cooney 
Hjálmur Danielsson 
Mrs. Hólmfr. Daníelsson 
Mrs. Ragnh. Davíðson 
Árni G. Eggertsson, K.C. 
Mrs. GuÖlaug Eggertson 


Compliments to our many 
Icelandic Friends 


MUNDY'S 

OXFORD HOTEL 


BARBER SHOP 

JOSEPH STEPNUK, Pres. 


Fínasta og vinsælasta hárskurðar- 

S. M. HENDRICKS, Mgr. 


og snyrtingarstofan í bænum 

WINNIPEG MANITOBA 


«4Í5 Portago Avc. Sími 31 4ð» 


Árnaðaróskir til íslendinga og Þjóðræknisfélagsins . . . 


THE WINNIPEG CASKET CO. LTD. 

.1. M. HOGG, ráðsmaður 






22 


AUGLÝSINGAR 














FÉLAGATAL 1949 


23 


Jón Einarsson 
Stefán Einarsson 
Kristinn Einarsson 
Elías Elíasson 
Leifur Ellison 
Gunnar Erlendson 
Pétur Erlendsson 
Kristinn Eyjólfsson 
Miss V. Eyjólfsson 
GutSm. E. Eyford 
Séra Valdimar J. Eylands 
Guttormur Finnbogason 
Mrs. St. Finnbogason 
Bjarni Finnsson 
Mrs. Lára Freeman 
Fred Fri'öfinnsson 
Mrs. Trausti Friöriksson 
Mrs. G. Gillies 
Halldór Gíslason 
J. S. Gillies 

Mrs. Hallbera Gíslason 

Hjálmar Gíslason 

Jónbjörn Gíslason 

Barney Goodman 

Jón Guölaugsson 

Miss Caroline Gunnarsson 

Miss Elin Hall 

Mrs. Anna Halldórsson 

Haildór tlalldórsson 

John Halldórsson 

Mrs. Júlíana Halldórsson 


L. J. Hallgrimsson 
Björn Hallson 
Páll Hallson 
Thor Otto Hallson 
Karl Hansson 
Thorleifur Hansson 
Mrs. L. Helgason 
Mrs. Rosa Hermanson 
Finnbogi Hjálmarsson 
Mrs. Jóhanna Hólm 
Mrs. Guðm. Ingjaldson 
Miss SigriÖur Jakobsson 
Steindór Jakobsson 
Mrs. Ásm. P. Jóhannson 
Mrs. Gunnl. Jóhannson 
Grettir Leo Jóhannson 
K. W. Jóhannson 
J. W. Jóhannson 
Mrs. Jósepina Jóhannson 
Stefán Jóhannsson 
Mrs. Ásdls Jóhannesson 
GuÍSmundur Jóhannesson 
Mrs. G. Jóhannesson 
B. E. Johnson 
Mrs. B. E. Johnson 
Björn Johnson 
Einar P. Jónsson 
Mrs. Einar P. Jónsson 
Mrs. GuÖríöur Johnson 
Mrs. Henrietta Johnson 
Helgi Johnson 


K. H. Johnson 
Magnús Johnson 
Ragnar Johnson 
S. Johnson 
SigurÖur Johnson 
pori. Johnson 
Mrs. Þórdís Johnson 
Jón Jónsson 
Jónas Jónasson 
Snorri Jónasson 
Jón Jónatansson 
Mrs. Jóna Jörundson 
Mrs. S. Kjartansson 
FriÖrik Kristjánsson 
Miss HlaÖgerÖur Kristj- 
ánsson 

Jakob F. Kristjánsson 
Mrs. Jakob F. Kristjáns- 
son 

LúÖvík Kristjánsson 
Capt. Wilhelm Kristjáns- 
son 

Guömann Levy 
Mrs. Margrét Levy 
Alma S. Levy 
Agnar S. Levy 
Hannes J. Líndal 
Mrs. Hannes J. Líndal 
Jón Ltndal 
Mrs. Una Th. Líndal 
Judge W. J. Lindal 



CRESCENT CREAMERY CO. LIMITED 

Hafa verslað með fyrsta flokks 
mjólkurvörur í meir en 40 ár 

MJÓLK - RJÓMA - SMJÖR - ÍS-RJÓMA 

• 

SÍMI 37 101 WINNIPEG, MAN. 




24 


AUGLÝSINGAR 
















FÉLAGATAL 1949 


25 


Agnar Magnússon 
Ari G. Magnússon 
Bö'Svar Magnússon 
GuSrún Magnússon 
Jóhann Magnússon 
Jón Magnússon 
Magnús Magnússon 
ólafur Magnússon 
Miss Steinunn Magnússon 
C. J. Matthews 
Mrs. J. Nordal 
J. H. Norraan 
Mrs. SigurSur Oddleifsson 
Mrs. Sesselja Oddson 
Sveinn Oddsson 
ValgarSur Oddsson 
Mrs. Áslaug Ólafsson 
Ben ólafsson 
Jón ólafsson 
Oli Olafsson 
Mrs. ísafold Olafsson 
Ólafur Ólafsson 
Tryggvi J. Oleson 
Kristinn Oliver 
Mrs. Kristin Oliver 
Thorsteinn Oliver 
Mrs. Vilborg Oliver 
N. Ottenson 


Mrs. Gróa Pálraason 
Sveinn Pálmasson 
P. S. Pálsson 
Mrs. P. S. Pálsson 
Miss Stefanía Pálsson 
Mrs. A. Pauison 
Hannes Pétursson 
Hannes J. Pétursson 
Mrs. Jóhanna Pétursson 
Ólafur Pétursson 
Mrs. Petrea Pétursson 
Séra Philip M. Pétursson 
Mrs. Phillip Pétursson 
Mrs. Hólmfr. Pétursson 
Miss Margrét Pétursson 
Ólafur Pétursson Jr. 

Pétur Jónas Pétursson 
Thorvaldur Pétursson 
J. K. Pétursson 
Jóhann Sigmundsson 
Mrs. Jóhann Sigmundsson 
Einar Sigurösson 
Mrs. Kristín Sigurösson 
Eiríkur H. Sigurösson 
Mrs. Jódís SiguríSsson 
Miss GuSbjörg SigurÖsson 
Miss GuÖrún Sigurösson 
Halldór SigurSSsson 


Miss Margrét SigurÖsson 
Miss Regina SigurÖsson 
Mrs. SigríÖur SigurÖsson 
Mrs. Sigurþór SigurÖsson 
Sigurbjörn SigurÖson 
Jóhannes Sigurðsson 
J. B. Skaptason 
Mrs. J. B. Skaptason 
Hreiðar Skaftfeld 
Björn Stefánsson 
Guðm. A. Stefánsson 
Gunnbjörn Stefánsson 
Ragnar A. Stefánsson 
Guðm. Strandberg 
Mrs. Lina Stratton 
Björgúlfur Sveinsson 
Hans Sveinsson 
Mrs. Hans Sveinsson 
Thorsteinn Sveinsson 
Plalldór M. Swan 
Benidikt Sæmundson 
J. J. Swanson 
Halldóra Thomasson 
Einar Thompson 
Miss Solveig Thompson 
Mrs. Th. Thorarinson 
Mrs. Margrjet Thorbergs- 
son 



BRECKMAN MOTORS RAFN. GOODMAN 

CHEVROLET — OLDSMOBILE BÁTA SMIÐTJR 

PONTIAC — BUICK 
MASSEY-HARRIS IMPLEMENTS 

B-A OIL PRODUCTS • 


LUNDAR 


MANITOBA 


LUNDAR 


MANITOBA 









26 


AUGLÝSINGAR 


Union Loan & Invesimenl 

Company 

Eftirlit eigna og íbúða. 
Margvísleg ábyrgð og fjársýsla. 

510 Toronto General Trusts Bldg. 
TALSfMI 925 061 WINNIPEG 


PLUMBING — HEATING 


O. K. Hansson & Co. Lid. 

REPAIRS — ALTERATIONS 

Prompt and Efficient Service 


PHONE 722 051 163 SHERBROOK ST. 


J. J. Swanson & Co. Lid. 

REALTORS 

Fasteignasalar, Leigja hús, 
Útvega peningalán og elds- 
ábyrgS af öllu tagi. 


Talsími 927 538 


308 Avenne Bldg 


Winnipeg 


GOODALL PHOTO 

COMPANY 

Framkalla mynda-filmur. 
Stækka myndir. Gera við 
myndavélar, o. fl. 

321 CARLTON ST. WINNIPEG 

Phone 928 927 

W. GOODALL, eigandi 


ANDREWS, ANDREWS, 
THORVALDSON & 
EGGERTSON 

LðGFRÆÐINGAR 

Skrifstofur: 

209 Bank of Nova Scotia Bldg. 

WINNIPEG MANITOBA 


ROYAL DAIRY 

W. & O. Van Wallegham 

WINNIPEG MANITOBA 

Everyone knows the reputation 
Icelanders have for making 
wonderful coffee. 

Such Coffee 

Deserves the Finest Cream 
ROYAL DAIRY’S CREAM 


PHONE 45 908 


808 CAMBRIDGE ST. 


Serves the Best of Food. 

WALDORF 
LUNCH BAR 

J. DOROSKE 


Phone 91 076 


Motor 

Tune-up 


Accessories Motor 
Gas & Oil Rebuilding 


344 Main St. 


WINNIPEG 


Sargeni Moior Service 

Licensed Automotive Engineers 
Repairs to All Makes of Cars 

TIRES and BATTERIES 

Wm. (Gus) Gudmandson Phone 36 517 
Jack S. Williams Sargent & Agnes 


Kveðjur frá . . . 

Parrish & Heimbecker Lid. 

Kornlyfta aS Gimli 
Ágæt afgreiSsla 


Compliments of 

SIMKIN'S FUEL CO. 

Call Us for Your Fuel 


B. R. McGIBBON, ráSsmaSur 


Service — Quality — Phone 57 377 
















FÉLAGATAL 1949 


27 


Thorbergur Thorbergson 
Mrs. ÞorgerSur Thordar- 
son 

Mrs. A. Thorgrímsson 
Heimir Thorgrímsson 
Soffonías Thorkelsson 
Carl Thorláksson 
Miss Elin Thorlacius 
J. B. Thorleifsson 
GuSm. Thorsteinsson 
Mrs. S. Thorsteinsson 
Th. Thorsteinsson 
örn Thorsteinsson 
Jónas Thorvardarson 
Vígundur Vigfússon 
J. J. Vopni 
Mrs. P. Westdal 

“Iðunn” 

LesHe, Sask. 

Helgi Árnason 


Rósmundur Árnason 
J. A. Austmann 
Mrs. V. Axfjörð 
Páll GuSmundson 
Þorsteinn Guðmundson 
J. Gíslason 
John Jóhannsson 
Friði’ik Nordal 
S. G. Nordal 
Jón ólafsson 
Guðbjöi-g Ólafsson 
Stefán Olafsson 
Jóhann Sigbjörnson 
Sigbjörn Sigbjörnson 
Sig. Sigurðsson 

“Esjan” 
Arborg, Man. 
Addi Anderson 
Arni H. Anderson 
Björn G. Anderson 


Mrs. Anna Austman 
Rev. B. A. Bjarnason 
Eiríkur Bjarnason 
G. B. Björnsson 
Mrs. Lára Björnson 
Grímur Borgfjörð 
Mrs. Guðrun Borgfjörð 
Mrs. S. M. Brandson 
Timoteus Böðvarson 
G. M. Björnson 
Björn Bjarnason 
Th. G. Björnson 

G. O. Einarsson 
K. O. Einarsson 
Mrs. Herdis Eiriksson 
Sigurður Einarsson 
W. S. Eyjólfson 
Sigurður Erlendson 

H. S. Erlendson 
Þórarinn Erlendson 
Sveinn Eyjólfson 


For Quality Laundering and "Zoric" Dry Cleaning 

“::r Rumford’s ***•„• 

Fur Storage LIMITED 2 ' 374 


Allir þjóðernislega sinn- 


ÍSLENDINGAR! 

aðir íslendingar ættu að 
kaupa íslensku blöðin og 
borga þau skilvíslega. Ef 
þau hætta að koma út 
deyr allur íslenskur fé- 
lagsskapur vor á meðal. 


Þjóðræknismálið er hverjum 
sönnum Islendingi hugðarmái 
hans. Að velferð þess máls getur 
enginn betur unnið, en með því, 
að styða íslensku vikublöðin. 

Þau eru fréttaþráður ykkar hér á 
fjarlægri strönd; það sem þið 
vitið hverjir um aðra I heild 
sinni, er islensku blöðunum aðal- 
lega að þakka. 

Kaupið . . . 

LÖGBERG 

$5.00 um árið 


Heimskringla er elsta íslenska 
blaðit5 vestan hafs. Hún er víð- 
lesin, frjáls í skoðunum, frétta- 
fróð og nýtur mikilla vinsælda. 

Hun ætti að vera lesin á hverju 
heimili. 

The 


Skrifið og sendið áskriftar- 
gjöld yðar til: 

Columbia Press 


THE 

LIMITED 


VIKING PRESS 

695 SARGENT AVE. 


LIMITED 

Winnipeg 


853 Sargenl Ave. Winnipeg 





28 


AUGLÝSINGAR 



A BETTER MACHINE 
FOR EVERY 

WEED AND INSECT PROBLEM 


The FARGO Sprayer 

This is the machine that made such 
a hit last year. A complete spray 
unit including engine, pump, tank 
and booms—all mounted on a 
sturdy, heavy duty trailer with 
high speed tires. 


The WESTERNER 

The new 1950 Westerner tractor 
mount has many new improve- 
ments—new universal boom swing 
joint consisting of a safety-clutch 
for easy control and to prevent 
damage to the booms. 


The BRANDT Duster 

For farmers who prefer dusting to spraying, the Brandt 
Duster combines high efficiency with economy. 


ational 

Grain 


HEAD OFFICE: WINNIPEG 


BRANCHES: 


REGINA 

CALGARY 


SASKATOON 

EDMONTON 


400 REPRESENTATIVES AT 
COUNTRY POINTS IN 
WESTERN CANADA 


COMPANY LIMITED 


MARSHALL- WELLS 

PAINTS ■ VARNISHES • ENAMELS 






FÉLAGATAL 1949 


29 


Sigurður Finnson 

Leifur Karvelson 

S. T. Sigvaldason 

Mrs. Ingunn Fjeldsted 

Magnús Kristjansson 

Mrs. Svana Sveinsson 

FriSrik Finnson 

J. B. Jóhannson 

Jakob Sigvaldason 

K. N. S. FriSfinnson 

B. J. Lifman 

Swain Swainson 

Einar Gísiason 

Mrs. Margrjet Lifman 

Miss Þðrunn Vigfússon 

Njáll Gíslason 

Kristján Magnússon 

Guðmundur Sigvaldason 

Halli Gíslason 

Mrs. porbjörg Mýrdal 

Jónas Skúlason 

Ingibjörg Gíslason 

Grímur Magnússon 

SigurSur Vopnfjörö 

Magnús Gíslason 

Mrs. Sóley Newman 

Sigurjón Þóröarson 

Stefán L. Gíslason 

Sigurbjörn Nelson 

ísland” 

Elli GuSmundson 

O. G. Oddleifson 

Mrs. N. Halldðrson 

Mrs. Ingibjörg- Olson 

Brown, Man. 

Jón Gunnarson 

Mrs. Sigriður Olafsson 

Stefán G. Einarson 

Þorarinn Gíslason 

Jón Pálsson 

Arni J. Gillis 

Björn Goodman 

Lárus Pálsson 

Árni R. Gillis 

Ragnar Guðmundson 

Wilhelm Palsson 

Oskar Gillies 

Mrs. Guðrún Hólm 

Mrs. Aldis Pétursson 

Ragnar Gillis 

Eymundur Danielson 

Franklin Pétursson 

Andy Gíslason 

Sigurjðn B. HornfjörS 

Jóhannes Pétursson 

Lárus Gíslason 

Böðvar H. Jakobson 

Þorgrímur Pálsson 

J. M. Gíslason 

Helgi B. Jakobson 

Mrs. Emma von Renesse 

Th. J. Gíslason 

Valdi Jóhannesson 

Arthur Sigurðsson 

Mrs. Th. J. Gíslason 

Baldvin Jónsson 

FriSrik P. SigurSson 

Leonard Helgason 

Mrs. E. L. Johnson 

Felix Sigmundsson 

J. B. Johnson 

Mrs. Eyrikka Johnson 

Gunnar Sæmundson 

Mrs. J. B. Johnson 

S. S. Johnson 

Mrs. Margrjet Sæmundson 

Mrs. J. M. Johnson 

Jðnas H. Johnson 

Bjarni Sigvaldason 

Óli Líndal 

Hallur Johnson 

Sigurður Sigvaldason 

Mrs. Friöa Líndal 

Jónas J. Jónasson 

Valdimar Sigvaldason 

I. M. Ólafsson 

Kristján Jónasson 

Th. G. Sigvaldason 

Siguröur Ólafsson 

Marteinn M. Jónasson 

Mrs. Lára Sigvaldason 

Mrs. Willie Ólafsson 

Ragnar Karvelson 

Páll Th. Stefánson 

Mrs. P. Runzelman 

Bestu óskir 

til vina vorra og viðskiftamanna 

ASGEI RSON'S 

Points, 

Woll Papers and Hardware 

698 Sargeni Ave. 

Winnipeg, Manifoba 

Telephone 34 322 


Built on a Repuiaiion for Qualiiy and Service 


JOHN S. BROOKS LIMITED 

“SEA ISLAND’’ QUALITY COTTON GILL NETTING 
LINEN GILL NETS 

COTTON POUND AND TRAP NETTING 
BAIT NETTING — SIDE LINE — SEAMING TWINE 

DUNNVILLE ONTARIO 





30 


AUGLÝSINGAR 










FÉLAGATAL 1949 


31 


Jóhann P. Thomasson 
Jónatan Thomasson 
Thomas Thomasson 

Sambandsdelldin 
“Ströndin” 
Vancouver, lí.C. 

Oli Anderson 
G. Anderson 
J. H. Anderson 
Mrs. J. H. Anderson 
Mrs. G. T. Anderson 
Mrs. S. Arnason 
A. Björnson 

Mr.-Mrs. B. Brynjólfson 

G. T. Berg 

Miss G. Christopherson 
Mr.-Mrs. Eliason 

H. Eliason 

Mr.-Mrs. T. Eymundson 
Mrs. F. W. Edinger 
Mrs. T. Egilson 
Mrs. M. Frederickson 
S. Guömundson 
E. Gunnarson 
Mr.-Mrs. Gfslason 


Mrs. E. F. Hall 
Mrs. C. Helgason 
Mrs. A. Harvey 

E. Haralds 
Mr.-Mrs. Hólm 
K. J. Halldorson 
C. ísfjörö 

Th. Jónasson 
Mrs. F. Johnson 
H. Johnson 
J. Johnson 

S. Johnson 

T. Kristjansson 
Mrs. D. McDonald 
Mrs. Oscar 

Mrs. A. C. Orr 

F. SigurÖsson 
Mrs. S. Skardal 
Miss A. Sigurdson 
Mr.-Mrs. G. Stefánsson 
Rev. Dr. H. Sigmar 

F. Thornton 
S. Torfason 
J. A. Thorsteinsson 
Mrs. K. E. Thelander 
E. Vatnsdal 


Deildin á 
Dundar. Man. 

Ágúst S. Eyjólfsson 
Mrs. Gu'Srun G. Eyjólfsson 
Mrs. Ásta SigurSsson 
Ágúst Magnússon 
Mrs. Ágúst Magnússon 
Gísli Gíslason 
Jón Lindal 
Kári Byron 
Mrs. Kári Byron 
Stefán Hofteig 
Mrs. Stefán Hofteig 
Helgi Björnsson 
Mrs. Helgi Björnsson 
Mrs. Rannveig GutSmunds- 
son 

Emil GuÖmundsson 
Eiríkur Scheving 
Thorlákur Nelsson 
Mrs. Thorlákur Nelsson 
Bjarni Torfason 
Lulli Torfason 
Torfi Torfasson 
Björn Arnfinsson 


General Contractors — Painting and Decorating 

BUILDING MECHÁNICS LTD. 

General Contractors — Painting and Decorating 
636 SARGENT AVENUE PHONE 721 453 


Best Wishes to the . , . 

ICELANDIC NATIONAL LEAGUE 

The Western Supplies (Manitoba) Limited 

PLUMBING AND HEATING SUPPLIES 
PIPES, VALVES AND FITTINGS 


Phone 934 441 


460 Sargeni Ave., Winnipeg 


Besi Wishes io ihe Icelandic Naiional League 

VAN 7 S ELECTRIC LTD. 

ELECTRICAL APPLIANCES 

636 SARGENT AVENUE 


PHONE 34 890 






32 


AU GLÝSIN GAR 

















FÉLAGATAL 1949 


33 


Jón Björnsson 
Gísli Ólafsson 
Bóas ólafsson 
Arni Pálsson 
Skúli Sigfússon 
Jón Sigurjónsson 
Hjörtur Hjartarson 
Mrs. Hjörtur Hjartarson 
Thómas Benjaminsson 
Mrs. Thómas Benjamins- 
son 

Mrs. Ljótunn Sveinsson 
Óli ólafsson 
Mrs. Óli Ólafsson 
Jón Sigurösson 
Mrs. Jón Sigurösson 
Mrs. Kristin Pálsson 
Mrs. Ingibjörg Ganton 
Dan Lindal 
Mrs. Dan Lindal 

MeSlimir “VESTKA” 
Seattle, Wash. 

Tryggvi Anderson 
Marin Anderson 
John Ásmundson 
Mrs. J. Ásmundson 
Olafur Bjarnason 
Mrs. O. Bjarnason 
Tani Bjornson 
Sigrid Bjornson 
Bogi Bjornson 
S. H. Christianson 
Mrs. S. H. Christianson 
Mrs. Dora Roswick 
Pred J. Frederickson, 
Everett, Wash. 

Mrs. F. J. Frederickson 
Sigga Franks 
Margret George 


Stefan Gudjohnsen 
A. A. Hanson 
Peter Hallgrimson 
Mrs. Peter Hallgrimson 
Mrs. A. Hanley 
Mr. E. H. Hansen 
Mrs. E. H. Hansen 
Kjartan J. Johnson 
Brynhildur Jonsson 
Sigurlaug Johnson 
Sara Johnson 
Stefan B. Johnson 
Steina Johnson 
Bjarni O. Johannsson 
Aleph Johannsson 
J. A. Johannson 
Josephine Johannson 
Hannes Kristjanson 
Kristin Kristjanson 
Johann Karason 
Gudbjorg Karason 
Sverrir Kjartansson 
Jon Magnusson 
Gudrun Magnusson 
H. E. Magnusson 
Hanna Magnusson 
Gudlaug Magnusson 
J. J. Middal 
Mrs. J. J. Middal 
Ingibjorg Mattiasson 
Thorsteinn Palmason 
Lillie Palmason 
Palmi Palmason 
Anna Palmason 
George Peterson 
Sara Peterson 
Gudrun Page 
S. G. Richter 
Ted E. Samuelson 
Mrs. T. E. Samuelson 


Emma Scheving 
Stefan Scheving 
Anna Scheving 
Harald S. Sigmar 
Ethel Sigmar 
S. Sigurdsson, 

Caigarj', Alta. 
Ragnheidur Sigurdsson, 
Calgary, Alta. 

Halldor Sigurdsson 
Jonina Sigurdsson 
Beggi Sigurdson 
Ruth Sigurdson 
Sigurdur J. Stefansson 
Ena J. Sigurdson 
K. S. Thordarson 
Anna Thordarson 
Ragnar Þordarson, 
Reykjavik, ísiand 
S. S. Thordarson 
Mrs. Bjorg Thordarson 
K. Thorsteinsson 
Elin Thorsteinson 
Jon B. Valfells, 

Santa Monica, Calif. 
Svava Valfells, 

Santa Monica, Calif. 
Sveinn B. Valfells, 
Reylcjavik, Island 
Frú Heiga Valfells, 
Reykjavik, fsland 
Mrs. J. P. Wall 
Mrs. Margaret Wandrey 
Mr. George Sigmar 

Heiðursfélagap 

Mrs. Jakobina Johnson 
Mrs. Mary Frederiek 
Mrs. Helga Johnson 


OLSON'S HARDWARE 


HOOKERS 

HARDWARE — APPLIANCES 


LUMBER YARD 

FURNITURE 


All Lumber and Building Material 

Coal, Coke and Fuel Wood 

Phone 32 


Phone 74 — The Lumber Number 

FOAM LAKE SASKATCHEWAN 


SELKIRK MANITOBA 


THE 

WESTERN HOTEL 

STEAM HEATED 

• 

N. M. CRAWFORD 
Proprietor 

FOAM LAKE SASKATCHEWAN 


SOUTH SIDE SERVICE 

BILDFELL and HAGEN 

J. I. CASE COMPANY 
SALES and SERVICE 
B.A. OIL PRODUCTS 
RENFREW MACHINERY 

Telephone 9 3 R 2 

FOAM LAKE SASKATCHEWAN 






34 


AUGLÝSINGAR 















FÉLAGATAL 1949 


35 


Mr. Gunnar Matthiason, 
California 

Mr. Arni Sumarlidason, 
Arizona 

“Aldan” 

Blaine, Wasliington 
Jónína Árnason 
Sig. Arngrímson 
Mrs. S. Arngrimson 
Margrét J. Benedictson 
Sigurjón Björnsson 
Ágúst G. BreiÖfjöriS 
Andrew Danielson 
Mrs. A. Danielson 
GuÍSni Davi'Öson 
Mrs. G. Daviðson 
Mrs. Th. Goodman 
Gísli GuÖjónson 
Mrs. G. Guðjónson 
Guðm. Guðmundson 
Mrs. G. Guðmundson 
Guðm. Guðbrandson 
Mrs. G. Guðbrandson 
Kristján A. Grandy 
S. H. Helgason 
Thorsteinn ísdal 
Mrs. J. M. Johnson 
Rev. G. P. Johnson 
Mrs. G. P. Johnson 
Skúli Johnson 
Mrs. S. Johnson 
Rev. A. E. Kristjánsson 
Mrs. A. E. Kristjánsson 
Mrs. Helga Júlíus 
J. G. Jóhannson 


Mrs. J. G. Jóhannson 
Jón Raxdal 
Anna Ryngholt 
Sigríður Pálsson 
Einar Símonarson 
Mrs. E. Símonarson 
Guðrún Símonarson 
Johann J. Straumfjörð 
Mrs. J. J. Straumfjörð 
Gestur Stephanson 
Mrs. G. Stephanson 
Heigi Steinberg 
Mrs. H. Steinberg 
Elis Thomson 
Hannes Teitson 
Marfa Thordarson 
Jakob Vopnfjörð 
Mrs. J. Vopnfjörð 
Stefán Skagfjörð 

“Ginili” 

Giinli, Man. 

Guðjón Árnason 
Stefán Anderson 
Mrs. Gyða Anderson 
W. J. Árnason 
Sigurður Baldvinsson 
Mrs. Harold Bjarnason 
Herbert Bjarnason 
Ingólfur N. Bjarnason 
Mrs. I. N. Bjarnason 
Tavia Borgfjörð 
Betel 

Einar S. Einarsson 
Guðmundur Fjeldsted 
Sveinn Geirhólm 


Restrarfjelagið, Gimli 
Mrs. Sigrún Gíslason 
Miss Magnúsina Halldors- 

son 

Jón Helgason 

Þórður ísfjörð 

Mrs. J. Jakobsson 

J. B. Johnson 

Mrs. J. B. Johnson 

Dr. K. J. Johnson 

J. J. Johnson 

Mrs. Anna Jónasson 

Ol. N. Kárdal 

Mrs. Ol. N. Kárdal 

Th. Kárdal 

Mrs. Th. Kárdal 

S. Th. Kristjánsson 

Ted Kristjánsson 

Pálmi Bárusson 

G. B. Magnússon 

Jón Magnússon 

M. S. Magnússon 

Mrs. Th. Magnússon 

G. E. Narfason 

Rárus Nordal 

Miss Anna Nordal 

Elias Olafsson 

Guðmundur Pétursson 

Séra S. J. Sigurgeirsson 

Hallgrimur Sigurðsson 

Mrs. H. Sigurðsson 

Hrðlfur Sigurðsson 

Eric Stefánsson 

Miss Sigurbjörg Stefáns- 

son 

Mrs. J. H. Stevens 


HOTEL LEWIS 

M. B. & R. M. GRIEVE 
Managers 

• 

WYNYARD SASKATCHEWAN 


GOODMAN BROS. 
GARAGE 

FORD AND MONARCH DEALERS 
B A. PRODUCTS - TRANSPORT 

• 

WYNYARD, Sask. - LANIGAN, Sask. 
B. Goodman, Mgr. O. Goodman, Mgr. 


STERN MOTORS 

CHEVROLET — OLDSMOBILE — PONTIAC — BUICK 
CHEVROLET AND G.M.C. TRUCKS 

SALES AND SERVICE 

WYNYARD Phone 40 SASKATCHEWAN 






36 


AUGLÝSINGAR 













FÉLAGATAL 1949 


37 


Mrs. Norman Stevens 
Mrs. Jane Sveinsson 
Jóhann Sæmundson 
Mrs. Lára Tergesen 
Mrs. Guörun Thompson 
G. H. Thorkelsson 
Mrs. Krlstin Thorsteinsson 
O. Thorsteinsson 
Hjálmur Thorsteinsson 
Viglundur Vigfússon 

“Snæfcll” 

Churchbrldge, Sask. 
Magnús Bjarnason 
Séra S. S. Christopherson 
Jóhannes Einarsson 
KonráÖ Eyjólfsson 
G. F. Gíslason 
Mrs. Gróa Gunnarsson 
Sveinbjörn Gunnarsson 
Björn Hinriksson 
Kristján Johnson 
Mrs. Pálína Johnson 
GIsli J. Markússon 
Þórarinn Marvin 
Halldór B. Johnson 
Þorleifur Valberg 

“ísafold” 
Riverton, Man. 

Thorsteinn Borgfjörö 
GIsli Einarson 
Mrs. Valgeröur Coghill 
O. C. Ólafson 
Hafsteinn Jónasson 
Einar A. Johnson 


F. P. Sigurösson 
F. Valdimar Benedictson 
Árni Brandson 
Jakob Guöjónsson 
Mrs. ArnheiÖur Eyjólfson 
Gestur Vldal 
Sveinn S. Magnússon 
Gunnlaugur G. Martin 
Mrs. Anna H. Árnason 
Mrs. Kristín S. Benedict- 
son 

Sambandsdeildin 

“Vísir” 

(The Icelandic Association 
of Chicago) 
Chicago, 111. 

Mrs. S. Árnason 
Egill Anderson 
Mrs. E. Anderson 
Paul Einarson 
Mrs. P. Einarson 
Mrs. R. Hixon 
Mrs. Ragna Barnes 
Joe Goodman 
Mrs. J. Goodman 
Mrs. E. Petersen 
R. F. Stephenson 
Elmer Halldorson 
Mrs. E. Halldorson 
J. Anderson 
Mrs. J. Anderson 
Paul Bjornson 
Mrs. P. Bjornson 
O. J. Ólafsson 
Mrs. O. J. ólafsson 


W. W. Sherman 

Mrs. W. W. Sherman 

Erling Bjarnason 

Miss Sigríður Einarson 

Alex Benson 

Mrs. A. Benson 

Alex Benson 

Mrs. A. Benson 

Daniel ólafson 

Mrs. D. Ólafson 

Egill Erlendsson 

Ben Gestsson 

Mrs. B. Gestsson 

Mr. Taylor 

Mrs. Taylor 

Oli Alfred 

Mrs. O. Alfred 

Miss Sophia Halldórson 

Eyfi Anderson 

Mrs. E. Anderson 

Aug. Anderson 

Mrs. A. Anderson 

Paul Halldorson 

Mrs. P. Halldorson 

Eric Vigfusson 

Sam Einarson 

T. Thorkelson 

Mrs. T. Thorkelson 

Bragi Freymóösson 

Miss Viola Barnes 

Haraldur Ásgeirsson 

Mrs. G. R. Blackburn 

Miss Reykjalín 

S. W. Guðmundson 

Mrs. S. W. Guðmundson 

Miss Helga Goodman 


HAROLD BJARNASON 

A Uniled Store 

• 

Corner Centre & 3rd Ave. 

Phone 28 Gimli, Man. 


GIMLI PHOTOS 

Myndir teknar, myndir stækkaðar 
og fullgerðar af öllum tegundum. 
Sanngjarnt verö, fljót afgreiðsla. 

• 

C. B. JOHNSON, eigandi 






38 


AUGLÝSINGAR 


Miss Sigrid Strodz 
Miss Alma Goodman 
Miss Grace Goodman 
Larus Johnson 
Mrs. L. Johnson 
H. Björnson 
Mrs. H. Björnson 
J. C. GuSmundson 
Mrs. J. C. GuSmundson 
W. Paul 
Mrs. W. Paul 
Kjartan Vigfússon 
Gudlaugur Waage 
Árni Helgason 
Mrs. Á. Helgason 
Miss Virginia Osborne 
Miss Stella Einarson 
W. Friske 
Mrs. W. Friske 
Allan Sveinson 
Mrs. A. Sveinson 
A. Arnason 
Mrs. A. Arnason 
O. C. Arnason 
Miss Hulda Arnason 
Miss Jennie Kartanson 
John S. Johnson 
Mrs. J. S. Johnson 


“Brúin' 1 
Selkirk, Man. 
Thora Austman 
Katie Anderson 
Jón Árnason 
Bjarni Árnason 
Norman Dalman 
Ásta Erickson 
O. Erlindson 
GuSjón FriiSriksson 
Jón Goodman 
Kristinn Goodman 
Allie Goodbrandson 
Ingveldur Henry 
Jón Hinriksson 
SigurSur Indriðason 
Trausti Isfeld 
Mrs. T. ísfeld 
Vigdis Jónsson 
Dóra Jóhannesson 
Sigurbjörg Johnson 
Ingi Jóhannsson 
GuSlaug Johnson 
Juliana Johnson 
Dr. Eyólfur Johnson 
Margrjet Johnson 
Freida Lyons 
Einar Magnússon 
Rakel Mason 
Herman Nordal 
Mrs. H. Nordal 
Kristin K. Olafsson 


Séra Sigurður Olafsson 
Jóhann Petursson 
Ingibjörg Pálsson 
Jafet Skagfjörð 
Bjarni SkagfjörS 
Árni SigurSsson 
Rannveig Stefánsson 
Oddur Sveinsson 
Ásta Sveinsson 
Gústi Sæmundsson 
Sigrún Sigurðsson 
W. P. Thorsteinsson 
Adda Thordarson 
Helga Thompson 
Jóhanna Thorvaldsson 
Einar Thorvaldsson 
Jón Vogen 

“Báran” 

Mountain, N. Dak. 

Heiðursf élagar: 

Dr. Richard Beck 
Hon. Guðmundur Gríms- 
son 

Chr. Indriðson 
Kr. G. Kristjánsson 
Félagar: 

Mrs. Inga Anderson 
Jóhannes Anderson 
Kristinn Árman 
Ásgrímur M. Ásgrímsson 
William Austfjörð 
John Axdal 



ARMSTRONG GIMLI FISHERIES LTD. 

807 Greal Wesí Permaneni Building 


WINNIPEG 


MANITOBA 







FÉLAGATAL 1949 


39 


Mrs. Riohard Beck 
Alli Bjarnason 
Herman Bjarnason 
Tryggvi Bjarnason 
B. T. Björnson 

F. A. Björnsson 
Helgi H. Björnsson 
Magnús Björnsson 
S. A. Björnsson 
Sig. Björnsson 
V. A. Björnsson 
FríSa Eggerts 
Einar Einarsson 

F. M. Einarson 
J. J. Einarson 
Jón M. Einarson 
Sig. Einarsson 

J. J. Erlendson 

Séra Egill H. Fáfnis 

Mrs. Egiil H. Fáfnis 

Helgi Finnson 

John Goodman 

Mrs. Kristín Goodman 

Th. Goodman 

Mrs. Anna Grímson 

H. B. Grímson 

Dagbjartur Guöbjartsson 

B. S. GutSmundson 

C. S. GuÖmundson 

G. I. GuÖmundson 

G. GuÖmundson 

S. G. GuSmundson 
Sigmundur Guömundson 
Mrs. Torfi GuÖmundson 
V. G. Guömundson 
Jóhann G. Hall 
Bob Hall 

R. K. Halldórsson 
Mrs. H. J. Haligrímsson 
Mrs. S. J. Hallgrímsson 
John Hannesson 
Valdimar Hannesson 


T. L. Hansson 
Pétur Herman 
J. P. Hillman 
W. G. Hillman 

H. T. Hjaltalin 
S. T. Hjaltalín 
John Hjörtson 
Stefán Indriöason 
Mrs. Stefán IndriÖason 
Skafti Indriðason 
Brynjólfur C. Jóhannes- 
son 

Hildur Jóhannesson 
Fred G. Johnson 
Helgi Johnson 
John E. Johnson 
John H. Johnson 
O. G. Johnson 
Oli G. Johnson 
Nels Johnson 
S. K. Johnson 
Miss Silvia Johnson 
Símon S. Johnson 
Rósa Johnson 
Tryggvi Johnson 
GuÖm. J. Jónasson 

H. M. Jónasson 
J. D. Jónasson 
J. H. Jónasson 
Jón J. Kristjánsson 
Kristján Kristjánsson 
Sigurbjörn Kristjánsson 
Thora Kristjánson 
Ástvaldur Laxdal 
Helgi Laxdal 
Leo Laxdal 
Alli Magnússon 
Mrs. F. McWilliams 
Hannes Melsted 
Stefán Melsted 
Marta Mýrdal 
Steini Mýrdal 


Sig Nelson 
S. B. Núpdal 
John M. Ólason 
Haraldur Ólafson 
Mrs. Haraldur Ólafson 
J. K. Ólafson 
Paul Ólafsson 
B. F. Olgeirson 
Thórdis Olgeirsson 
Bjarni Peturson 
Joe Peterson 
Oskar W. Peterson 
Sig. Peterson 
Ragnar H. Ragnar 
Mrs. R. H. Ragnar 
Helgi Reykdal 
Emil Sigurðsson 
H. B. Sigurðsson 
Sigurður Sigurðsson 
Wm. Sigurðson 
Arnor Simundson 
Fred Snowfield 
Björn Stefánson 
Skúli Stefánsson 

S. F. Steinólfsson 
Oddur Sveinsson 
Mrs. Th. Thorláksson 
Gamaliel Thorleifson 
O. K. Thorsteinsson 

T. M. Thorsteinson 
H. W. Vívatson 
Hannes Walter 

“Fjallkonan” 
Wynyard, Sask. 

S. S. Andtrson 
ÞórÖur Ásgeirsson 
Hallgrímur Axdal 
Thórhallur Bardal 
Mrs. Thorhallur Bardal 
Gisli Benediktsson 
J. O. Björnsson 


Hcillaóskir frá 

„STRÖNDIN“ 

Vancouver B.C. 

Sambandsdeild í Þjóöræknisfélagi 
Islendinga í Vesturheimi. Fundir 
þriðja föstudag í mánuöi Hastings 
Auditoríum 828 E. Hastings St. 


O. HALLSON 

GENERAL MERCHANT 
AlúÖar kveðja till allra 
íslendinga nær og fjær. 
|>egar þið komið til Eriks- 
dale, Man., vona eg að þið 
gerið mér þá ánægju aö 
líta inn til min. 

ERIKSDALE MANITOBA 


Alt timbur til heimilisbygginga 

Upplýsingar um verð á öllu byggingar-efni ef beiðst er 

THE EMPIRE SASH & DOOR CO. LTD. 

Henry & Argyle Sts. Sími 925 551 Winnipeg, Man. 







40 


AUGLÝSINGAR 



Innilegar árnaðaróskir til 
Þjóðræknisfélags íslendinga 
í Vesturheimi 

☆ 

WHITTIER FUR FARMS 

(KRISTINN OLIVER) 


KIRKFIELD PARK 


MANITOBA, CANADA 








FÉLAGATAL 1949 


41 


Sigga Björnsson 
Jens Kliasson 
ÖIsli Qillis 
Qunnlaugur Gíslason 
Mrs. Halldóra Qlslason 
Valdimar Gtslason 
C. H. Grlmsson 
Q. D. Grimsson 
Halldór GuSjónsson 
Anna GuÖjónsson 
Mrs. Pearl Gufijónsson 
Finnbogl Gu'Smundsson 
Steindór Gunnlaugsson 
Ástvaldur S. Hall 
óll Halldórsson 
Tryggvl Halldórsson 
J. T. Hannesson 
Gunnar Jóhannsson 
B. G. Jóhannsson 
Kinnbogi Johnson 
Slgga A. Johnson 
Marvin Johnson 
Valdi Johnson 
Axel Jónasson 
Kristjftn Jónasson 
Magnús Jðnasson 
Jónas Jónasson 
Jósep Jósefsson 
Mrs. Albina Jóelsson 
GuÓbjörg Kristjánsson 
Hákon Kristjánsson 
Kristbergur Kristjánsson 
Mrs. RagnhelSur Kristj- 
flnsson 

SigurSur Magnússon 
Ingi Magnússon 
Krl'Sa Magnússon 
Krlfia Pálsson 
Mrs. Reykdai 

H. J. Skagfell 
ólafur Stefflnsson 
Mrs. Sveinsson 


“Grund” 

Argylo, Man. 

Rev. Bric Sigmar 

G. J. Oleson 
C. S. Johnson 

A. S. Arason 

I. Swainson 

G. Bjornson 

S. Hallgrimson 
K. Krederickson 
S. Johnson 

H. Jonson 

B. J. Anderson 
P. S. Johnson 
P. A. Anderson 
Mrs. P. A. Anderson 
Mrs. S. Einarson 
Mrs. G. S. Paulson 

H. Helgason 
K. Norman 
.1. Walterson 
Mrs. M. Joseplison 
Mrs. B. K. Jonson 

C. Thorsteinson 
Tli. Svvainson 
A. Johnson 

.1. K. Sigurdson 

I. Johannesson 
S. S. Johnson 

J. C. Skardal 
.1. A. Sveinson 
Mrs. J. A. Svelnson 

ICEDANDIC CANADTAN 
CIiUB 

Honorary TJI'e Moinbors 
Hr. Sigurgeir Sigurdsson, 
Blskup Islands 
Dr. S. J. Johannesson 
Guttormur .1. Guttormsson 
Marla Markan Ostlund 

Mombership 

George Asgeirson 


Mrs. Geo. Asgeirson 
Paul Bardal 
S. M. Backman 
V. Baldwinson 
Mrs. V. Baldwinson 
. 1 . T. Beck 
Mrs. J. T. Beck 
Mrs. B. S. Benson 
Mrs. J. Bergman 
Una Bjarnason 
Inga Bjarnason 
Steinum BJarnason 
Andres .1. Bjornson 
Mrs. Ruby Couch 
Paui Clements 
Mrs. Paul Clements 
Helga Eggertson 
Stefania Eyford 
Villa Eyolfson 
Lella Eydal 
Lillian Eyolfson 
K. K. Klnnson 
Mrs. K. K. Finnson 
Tom Kinnbogason 
Helga Goodman 
G. P. Goodman 
Mrs. S. Gunnlaugson 
Lilja Guttormson 
Carl Hallson 
Mrs. Carl Hallson 
Hugh Hannesson 
Mrs. Hugh Hanncsson 
S. Hansen 
Mattie Halldorson 
Eric Isfeld 
Mrs. Eric Isfeld 
O. Jonasson 
Mrs. O. Jonasson 
Mrs. W. S. Jonasson 
Jonas Jonasson 
Vala Jonasson 
•K. Johannesson 
Mrs. K. Johannesson 
Steina Johnson 


Compliments of 

GEO. D. SIMPSON BOX COMPANY LTD. 

PartridRe & Main St., W. Kildonan 

WINNIPEG MANITOBA 


LÁN TIL EINSTAKLINGA 

þé r þarfnist afistofiar til afi borga nauSsynlegar skuUlir efia kaupa hluti 
sem óhjákvœmilegt er aS lutfa, leitifi þfl til vor. 

Aðgengileglr skllmálar 

COMMERCIAL SECURITIES CORPORATION LTD. 

PHONE 923 444 382 MAIN ST “ WINNIPEG 




42 


AUGLÝSINGAR 

















FÉLAGATAL 1949 


43 


Prof. Skuli Johnson 

Mrs. Skuli Johnson 

Inga Johnson 

Laura Johnson 

Mrs. Lauga Johannesson 

B. B. Johnson 

Mrs. B. E. Johnson 

J. F. Kristjansson 

Mrs. J. F. Kristjansson 

W. Kristjanson 

H. Larusson 

Jon Laxdal 

Judge W. J. Lindal 

Gwen Magnusson 


Jon Myrdal 
Gerda Narfason 
Prof. T. J. Oleson 
L. H. Olsen 
Mrs. L. H. Olsen 
Mrs. Kay Palmer 
Margret Peturson 
Eggert Peterson 
Mrs. Lena Richardson 
Mrs. L. G. Salverson 
Mr. S. Sveinson 
Mrs. J. B. Skaptason 
Mrs. L. B. Sigurdson 
H. J. Stefanson 


Olof Stefansson 
Mrs. O. Stephensen 
Ida Swainson 
M. Sigurdson 
Mrs. M. Sigurdson 
Dr. Larus Sigurdson 
Mr. J. Thordarson 
Mrs. J. Thordarson 
Heimir Thorgrimson 
Mrs. Grace Thorsteinson 

G. Thorlakson 

Dr. P. H. T. Thorlakson 

H. Robinson 
Mrs. H. Robinson 



The Executive of the lcelandic National 
League wish to convey their thanks and 
appreciation to their many friends and 
business associates who have advertised 
in this publication. 








44 


AUGLÝSINGAR 


Auglýsingaskrá Tímaritsins 

(Index to the Advertisers) 


Page 

Alberta Furniture Co. Ltd.20 

Andrews, Andrews, Thorvaldson 

and Eggertson 26 

Arlington Pharmacy 19 

Armstrong Gimli Fisheries Ltd.38 

Asgeirsson’s Paints, Wallpaper 

and Hardware .29 

Austmann, Dr. K. J. . 18 


Baldwinson’s Bakery 42 

Bardal, A. S., Funeral Parlors 6 

Bergmann, A.34 

Bergman Sales and Service 36 

Bjarnason, Harold .37 

Best Wishes from a Friend . 2 

Black, Robert, M.D.18 

Blue Cash Store .34 

Blue Ribbon Limited .15 

Breckman Bros.24 

Breckman Motors .25 

Building Mechanics Ltd. 31 


Cameron & Pope 34 

Cam’s Furniture & Radio 20 

Canada Bread Co. Ltd.38 

Canadian Fish Producers Ltd. ..: 15 

Canadian Stamp Co., S. O. Bjerring 20 
Capital Supply Store 36 

Chez Leroy Beauty Salon 30 

Chris’ Meat Market .34 

City Dairy .29 

City Hydro . 8 

City Lumber Co. Ltd.22 

Commercial Securities Corp. Ltd.41 

Compliments of a Friend . 18 

Compliments from a Friend (Gimli) 37 
Columbia Press Ltd. “Logberg” 27 

Crescent Creamery Co. Ltd. 23 

Davies Drugs .36 

Drewry’s Dry Ginger Ale .10 

Drewry’s Ltd., The .17 

Easton, W. J., M.D. 32 

Eaton’s, The T. Eaton Co. Ltd.16 


Page 

Einarsson Motors Ltd.43 

Electrician, Asgeirsson & Levy 20 

Electric Service .34 

Elfros Hotel .36 

Elfros Service Station 36 

Empire Sash & Door Co. Ltd., The 39 


George’s Confectionery 20 

Gimli Hotel 36 

Gimli Photos 37 

Gislason, J. M., Manufacturers 24 

Goodall Photo Company 26 

Goodman Bros. Garage 35 

Goodman, Rafn.25 

Great-West Life Assurance 

Co., The .Cover 2 

Greenberg, Dr. T., Dentist .18 

Haldorsson, Haldor .42 

Hallson, O., Gen. Merchant 39 

Hanson, O. K., Plumbing and 

Heating .26 

Hillhouse, Thos B., B.A., LL.B. 32 

Hillsman, Dr. John A.18 

Home Securities Ltd. 20 

Hooker’s Lumber Yard 33 

Hotel Lewis .35 

Ilotel Vendome .40 

Hudson’s Bay Company . 9 


Imperial Hotel . 22 

Ingimundsson, Dr. A. B.36 

Interlake Bus Lines .43 

Interlake Construction .25 

I O.G.T. Hall .43 


Jack St. John Drug Store .19 

Johannesson, Dr. S. J.18 

Johnson, A. V., D.D.S.18 

Johnson, E., M.D.32 

Johnson, K. I., M.D.36 

Johnson, S. E., Plumbing and 

Heating . 40 

Jubilee Coal Co. Ltd. 14 

















































































AUGLÝSINGAR 45 


Page 

Keystone Fisheries Ltd.30 

Kim, M„ Furrier .30 

Kummen-Shipman Electric Ltd.43 

Lake Centre Dept. Store .34 

Langrill Funeral Home 32 

Lindal, D. J., Ford Sales & Service 24 

Lundar Electric .24 

Lundar Bakery . 24 

Lundar Hotel .24 

Lundar Transfer 24 

Macdonald Shoe Store Ltd. 10 

Magnusson, G. W., Masseur 19 

Malkin, Dr. Chas., Dentist 19 

Manitoba Telephone System 7 

Maple Leaf Creamery 25 

Marshall-Wells Co. Ltd.28 

Martin Paper Products Ltd.40 

Maryland & Sargent Service Station 20 

McCurdy Supply Co. Ltd. 3 

McDonald-Dure Lumber Co. Ltd.20 

McLenaghen, J., K.C., and 

Newman, F. W.32 

Modern Dairies Ltd.30 

Moffet, L. J.34 

Mundy’s Barber Shop .21 

National Grain Co. Ltd.28 

Olson’s Hardware .33 

Oxford Hotel .21 

Palsson & Vigfuson .24 

Park-Hannesson Ltd.10 

Parrish Heimbecker Ltd.26 

Paulson, G., M.D.24 

Perth’s Cleaners, Dyers, Etc.22 

Powell Equipment Co. Ltd.38 

Power & Mine Supply Co. Ltd. 1 

Province of Manitoba .Cover 4 

Ramsey Matthews Ltd.19 

Ramsey, R. M., M.D. 19 

Reykdal & Sons .17 

R.C.A. Dry Goods Store .32 

Roberts & Whyte Ltd. 19 

Rose Theatre . 23 

Rovatzos, Mrs. S. J.30 

Royal Bank of Canada, The . 4 

Royal Dairy .26 

Rumfords Limited .27 


Page 


Sargent Electric Co. .22 

Sargent Florists .42 

Sargent Motor Service .26 

Sargent Pharmacy 19 

Sargent Taxi Ltd.22 

Scott, H. B., Bakery .22 

Shea’s Winnipeg Brewery 11 

Sigurdson, Halldor, Contractor 22 

Sigurdson, Dr. L. A.18 

Simkins Fuel Co. 26 

Simpson Box Co. Ltd. 41 

Sing’s Dept. Store .34 

Snidal, J. G., L.G.S. 18 

South Side Service 33 

Stan Evans Style Shop Ltd.42 

Steffansson, Eric 36 

Stoney’s Refrigeration Service 33 

Stern Motors . 35 

Strondin, Vancouver 39 

Success Commercial College Cover 3 
Swanson & Co. Ltd., J. J.26 

l'horfinnson, A. S. 34 

Thorfinnson’s . 34 

Thorgilsson, O. J.25 

Thor’s Gift Shop .32 

Tip Top Meat Market .36 

Toronto Grocery, P. Hallson 22 

Tweed, Dr. H. W.18 


Union Loan & Investment Co. 26 

United Grain Growers Ltd.10 


Van’s Electric Ltd.31 

Variety Shoppe, L. Bergrnan 20 

Veteran Cafe, Lundar .24 

Viking Press Ltd., Heimskringla.27 


V/aldorf Lunch Bar .26 

Werier & Co. Ltd., J., Wholesale 22 

Western Elevator & Motor Co. Ltd. 1 

Western Hotel .33 

Western Paint Co. Ltd., The .12 

Western Supplies Ltd.31 

Whittier Fur Farms 40 

V/indatt Coal Co. Ltd.22 

Winnipeg Casket Co. Ltd.21 

Winnipeg Electric Co. 2 

Winnipeg Lock & Key Co.20 

Wonderland Theatre .17 






























































































Leiðrétting 


I tímariti síðasta árs, 30. árgangi, er slæm villa, 
sem ekki má fara óleiðrétt. í greininni „Kvæðabók 
fylgt úr hlaði“, stendur þessi málsgrein á bls. 67 í 
ytra dálki lítið eitt neðar en á miðri síðu: „Kona Þor- 
steins í Höfn og móðir Bjarna hét Anna Hallgríms- 
dóttir frá Búðum í Fáskrúðsfirði“. Þessa ættfærslu 
tók ég upp úr grein, er Guðmundur Jónsson frá Húsey 
skrifaði stuttu eftir andlát Bjarna. Ég hafði þá enga 
ástæðu til að efa þetta, þar sem þeir Bjarni og Guð- 
mundur höfðu þekst frá barnæsku, enda engir aðrir 
við hendina til að leita upplýsinga hjá. Síðan hefir 
mér verið sagt bæði bréflega og munnlega, að konan 
hafi heitið Anna Bjarnadóttir, ættuð þar úr Borgar- 
firðinum, og hafi Bjarni verið heitinn eftir móður- 
föður sínum. 


G. J. 



LOFTRÆSTUR SKÓLI 

= með ===== 

HAU MENTASTIGl 

Síðan að skólinn var stofnaður 1909 hafa þúsundir 

íslendinga stundað nám við kvöld- og dagskólann. 

★ 

XI. Bekkur í Miðskóla 

ER LÆGSTA MENTASTIG FYRIR INNGÖNGU 
í DAGSKÓLANN 

Vér höldum oss fast yið það mentastig, því reynsl- 
an hefir sannfært oss um að ungt fólk, sem lokið 
hefir Miðskóla eða Háskóla námi, er meira eftir- 
sótt til skrifstofu og verslunarstarfa. Pyrir þess- 
ar ástæður, og að kensla vor er víðtækari og út- 
skriftar kröfur hærri, sækjast vinnuveitendur 
meira eftir Success fullnumum. 

★ 

BYRJIÐ Á SUCCESS-NÁMI YÐAR STRAX 
ÞÉR GETIÐ INNRITAST Á 
HVAÐA TÍMA SEM ER 



D. F. FERGUSON, President and Manager 


EDMONTON BLOCK, WINNIPEG, MAN. 

Cor. Portage Ave. and Edmonton St. Phone 926 434 



MANITOBA 

AUÐSÆLT AF ALLSKONAR HRÁEFNUM 

Það er deginum ljósara að Manitoba hefir hráefni í ríkum 
mæli — nauðsynleg hráefni til þess að byggja á framtíðar 
vaxandi iðnað í flestum greinum. 

Með slíkum ótæmandi náttúrufríðindum að viðbættum 
ánægjulegum vinnufólksskilyrðum og óþrjótandi rafafli, 
er vissa fengin fyrir þróun og vexti slíkra iðngreina, 
sem akuryrkju, fiskiframleiðslu, skógarafurðum, námu- 
starfi, loðskinnaiðnaði og ferðafólks-viðskiptum. 


DEPARTMENT of MINES and NATURAL RESOURCES 


HON. J. S. McDIARMID, 
Minister 



D. M. STEPHENS, 
Deputy Minister 


I 



DEPARTMENT OF LABOR 

HON. CHAS. E. GREENLAY, W. ELLIOTT WILSON, 

Minister Deputy Minister 

Verið ávalt á verði gegn eldi 

Hérumbil 70% af eldsbrunum bjá oss, o g flestir hinir hættulegustu 
eru í íbúSarhúsum. 

Sumar aöalástæSurnar eru: 

—Sltemdir reykháfar. 

Eldstæði stór og reykpípur of nærri eldfimum veggjum og 
loftinu. 

—Heit aska f eldfimum ílátum. 

—Gasolía höfð tii hreinsunar og steinolía til uppkveikju. 

—Ogætileg tóbaksreyking. 

GOTT HÚSHALD ER GÓÐ ELDVÖRN 

H. E. PUTTEE, Fire Commissioner 


t 















